
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



Digitized by LiOOQ lC 



881 



•ä*v «J 




^? fn;~JL % 
*• L »v V «*a|l 



/ 

Oigitized by 



Google 



U'- 



fy' 



4?fi«>* . 



< 
v 



c- \- 

3 dUGoogIe 



Digitized 



Digitized by 



Google 



Digitized by LiOOQ lC 



Darlun o'r CerÛun o Daniel Owen. 



'Nid i'r doeth a'r deallus yr ysgrifenais, ond i'r dyn cyffredin." 

Digitized by VjOOQ lC 



COFIANT 



DANIEL OWEN; 



TWGHTDA 



SYLWADAU AR EI YSORIFENIADAU 



OAN T 



^\ 



PARCH. JOHN OWEN, 

♦ .14 



TB WYDDGRUO. 



GWRECSAM: 

CTHOBDDSDIG GAN HTJGHB8 A'l FAB. 
1899. 



Digitized by LiOOQ lC 



THE NEW YORK 
PUBLIC LIBRARY 

412246B 

AifiVi.. L,liiiNüA AND 

TiLUJüiN PuUlSUAÌiUiMS 

B 1947 L 



Digitized by LjOOQ lC 



-4 



AT Y DARLLENYDD. 



Fan ofynodd Meistri Hughes a'i Fab, Gwrecsam, i mi ysgrif - 
enu ychydig o hanes Daniel Owen, i ymddangos ynglýn â'r 
Argraphiad Goffadwriaethol a fwriadeDt gyhoeddi, nis gallwn 
wrthod. Teimlwn y dylai rhai o brif ffeithiau bywyd awdwr 
JRhya Lewis gael eu casglu at eu gilydd tra yr oedd ei hen 
gyfeillion yn yr Wyddgrug eto yn fyw — y rhai a'i hadwaen- 
ant oreu, ac a'i hoffent fwyaf . Nid oedd genyf ond casglu 
yr hanes a'i ddodi wrth eu güydd. Teimlwn, fel llawer 
o'i gyfeillion yn y dref, hiraeth cywir am dauo, ac awŷdd- 
f ryd am weled ychydig o hanes ei fywyd yn ymddangos. 
Daeth cyfleusdra i dalu y warogaeth hon i'n hanwyl gyfaill 
ynglŷn â'r cyhoeddiad hwn o'i Weithiau ; ac er nad oeddwn 
yn teimlo fod ynof gymhwysder neillduol i'r gwaith, a bod 
lliaws o oruchwylion eraill ar y pryd yn galw am fy sylw, 
eto, teimlwn fod rhwymedigaeth arnaf i dalu y deyrnged hon 
o barch i un oedd wedi llenwi lle mor fawr yn mywyd yr 
Wyddgrug, acyn wir, yn llenyddiaeth Cymru. 

Yr oedd un cymhelliad arall yn peri i mi af ael yn y gwaith, 
sef awyddfryd gweled y gof -golofn y bwriedir ei gosod i rynu 
yn ein tref wedi ei chwblhau a thalu am dani. Pan gofiwn 
yr hyfrydwch a*r budd a dderbyniwyd wrth ddarllen gweith- 
iau Daniel Owen gan y Cymry ymhob rhan o'r byd, gallesid 
disgwyl i'r deyrnged hon i'w goffadwriaeth gael ei thalu yn 
ddiymdroi ; ac er fod oddeutu £300 wedi eu casglu, y mae 
anghen eto am oddeutu £100 yn ychwaneg er cwblhau y 
gwaith, a thalu am osod y cerfiun i fynu. Y mae yn chwith 
genym feddwl fod ysgrifenydd gweithgar y mudiad, Mr. 
Llywelyn Eaton, wedi ei gymmeryd ymaith cyn gweled 



Digitized by 



Google 



IV. AT Y DÀRLLENYDD. 

gwaith wedi ei orphen. Da genym ddeall fod y boneddwr 
adnabyddus, Mr. Thomas Parry, U.H., o'r Wyddgrug, 
wedi ymgymmeryd â bod yn ysgrifenydd yn lle y diweddar 
Mr. Eaton. Yr ydym yn hyderu y bydd cyhoeddiad hanes 
bywyd yr awdwr yn rhyw gymaint o f antais er cwblhan yr 
amcan uchod, a hyny heb ychwaneg o oediad. 

Yn y Cofiant byr hwn yr ydym wedi ceisio rhoddi darlun 
pyml o awdwr Ähys Letcis, fel yr ymddangosai i'w gyfeillion. 
Oddiwrth ein hadnabyddiaeth o'i gymmeriad gonest a di- 
hocced yr ydym yn sicr na fuasai yn hoffi i ni geisio ei 
ddangos yn wahanol i'r hyn ydoedd; eto yr ydym yn 
hyderu y cydnabyddir nad ydym wedi troseddu chwaeth dda 
wrth lefaru am y marw. 

Y mae genym i gydnabod yn arbenig gymhorth Mr. Isaac 
Jones, o'r dref hon, yr hwn a f u yn gydymaith i Daniel Owen 
o'r adeg yr ydoedd yn blentyn hyd ei farwolaeth. Ganddo 
ef y cawsom y prif ffeithiau am febyd ac ieuengctyd ein 
gwrthddrych, yn ogystal a llawer o hanes y siop f u yn fath 

Athrofa i Daniel Owen. Hefyd, cawsom hanes lled fanwl 
gan Mr. Bobert Williams, un o flaenoriaid Eglwys y Method- 
istiaid Calflnaidd yr Wyddgrug, am gyssylltiad Daniel Owen 
â'r capel o'r adeg y derbyniwyd ef hyd nes Vw iechyd dori i 
lawr. Derbynied y ddau gyfaill hyn ein diolch mwyaf cyn- 
nes. Yr ydym hef yd wedi ymgynghori âg amryw o frodyr 
sydd wedi treulio eu hoes yn y dref , er gallu penderfynu rhai 
pwyntiau yr oedd graddau o ansicrwydd gyda golwg arnynt. 

Credwn ein bod wedi cydnabod yn nghwrs y Uyfr y 
cyf eillion eraill oedd yn abl i daflu goleu i ni ar wahanol 
gyfnodau yn mywyd ein gwrthddrych. 

Darfu Mr. John Morgan (Rambler) yn garedig ysgrifenu 
rhai o'i adgoflon i'w dodi i mewn, ond o herwydd prinder 
gofod bu raid cwtogi yr adgoflon hyn. Trwy ganiatad 
golygydd y Golâuad, a chydsyniad yr awdwr, yr ydym yn 
cyhoeddi erthygl y Parch. ElÛs Edwards, M.A., ar Fywyd 
ac Athrylith Daniel Owen, a ymddangosodd yn y Ooleuaä ar 

01 ei farwolaeth. Bhoddodd Mr. John Lloyd, golygydd y 
Couniy Heralâ, ganiatad parod i ni gyhoeddi y desgrifiad 



Digitized by 



Google 



▲T T DÀRLLENTDD. V. 

personol o Daniel Owen, a ymddangosodd yn y County Eerald 
flynyddoedd yn ol. Bydd yr Adgofion a'r Desgriflad hwn yn 
fantais i'r darllenydd i gyrhaedd adnabyddiaeth fwy cywir a 
chyflawn o'r hyn ydoedd Daniel Owen. 

Nis gallwn ddwyn y Rhagarweiniad hwn i derfyniad hcb 
gydnabod yn ddiolchgar garedigrwydd Mr. Isaac Foulkes 
(Llyfrbryfjj perchenog a golygydd y Cymro, am ffaniatau i ui 
wneyd defnydd mor helaeth o'r Adgofion a ysgrifenwyd i'r 
Cymro gan Doniel Owen ei hun naw mlynedd yn ol. Teimlwn 
yn fwy dyledus i Mr. Foulltes yn gymaint a'i fod ef ei hun 
yn bwriadu dwyn allan Gofiant helaeth o Daniel Owen. 

Derbynied Llyfrbryf , ynghyd â'r oll o*r cyfeülion a nod- 
wyd, ein diolch mwyaf cywir am eu cymhorth gwerthfawr. 

Gwelir fod yr erthygl a ysgrifenodd Daniel Owen i'r 
Drysorfa, ar ol marwolaeth ei hen olygydd, y Tarch. Roger 
Edwards, wedi ei dodi i mewn ar ol y portread o " Gjm- 
merìadau Methodistaidd." Heblaw fod yr erthygl yn werth- 
fawr ynddi ei hun fel darlun cywir a chyflawn o un yr 
oedd yr awdwr yn dra dyledus iddo, ceir yn yr erthygl 
hefyd engraifft nodedig o aÙu yc ysgrifenydd i sylwi, a'i fedr 
i ddesgrifìo. Y mae yr erthygì hefyd yn dangos nodweddion 
arbenig arddull Daniel Owen. Dodwyd i mewn y ganig 
dlw8 a gyfansoddodd y boreu Nadolig diweddaf y bu fyw, 
a'r hon sydd yn rhoddi gwelediad i ni i mewn i deimladau 
yr awdwr tua diwedd ei fywyd. 



Ydwyf , yr eiddoch yn gy wir, 

JOHN OWEN. 



Ya Wtddobug, 

Tachwedd 22<ẃt, 1899 



Digitized by 



Google 



Digitized by LiOOQ lC 



CYNNWYSIAD. 



TUDAL. 

Darlun o'b Cerplun o Danisl Owbn {Wyneh-ddarlun). 
Mebtd ac Ibubnoctyd . . 1 — 9 

Hanes ei deulu— Cyfyngder yn ei gartre — 

Desgrifiad o'i frawd Dafydd Owen. 

Ei Adbyso . . . . 10—13 

Yn yr Ysgól Eglwysig (P)— Yn myn'd i'r Ysgol 
Frytanaidd — Ei athraw. 

El BaitNTISIABTH .. 13—21 

Egwyddorwas düledydd gyda Mr. John Angell 
Jones — Desgrifiad o gymmeriad ei feistr — 
Marwnad Olan Alun iddo — Bywyd yn y 
siop deilwriaid — Y dadleuon Duwinyddol — 
Gwleidyddiaeth a barddoniaeth — Bywyd Uen- 
yddol y díef y cyfnod hwn. 

Yn Dechbbu GYrAN80DM Barddoniabtii, &c. .. 22—29 
Yn y cyf arfodydd cystadleuol— Yn ysgrifenu 
i'r Wasg— Gwahanol gymdeithasau llenyddol 
yny dref. 

Yn Dbchbbu Frbobthu .. 29 — 38 

Yn myned i Goleg y Bala — Barn ei gyd- 
efrydwyr am dano-Ei ddesgrinad ef ei hun 
o'r cyfnod hwn mewn Hiraeth-gân ar ol y 
Parch. John Evans, Groesoswallt. 



Digitized by VjiOOQ lC 



TÜÌ. 



CYNNWY8IAD. 



Yn oadabl Coleo t Bala 

Faham y gadawodd— Yn ail ymafael yn ei 
alwedigaeth— Yn pregethu ar y Sabbothau— 
Yn areithio yn nghyf arf odydd y Nadolig— Ei 
iechyd yn tori i lawr — Yn rhoddi i fynu 
bregethu— Ei ddefnyddioldeb yn ei Eglwys 
fel athraw ac fel arweinydd cymdeithasau 
dadleuol a Uenyddol. 

Matbbion Cyhobddus a Thbefol 

Ar lwyfan wleidyddol yn areithio yn 1874 
— Fel Gwleidyddwr — Ar Fyrddau Lleol— 
Yn Ynad Heddwch. 

Ei Gystudd a'i Fabwolabth . . 

Ei Gladdbdioaeth 

Ei gareg fedd a'i hargraph. 

Ei Ewtllts . . 

El COF-ADAIL 

Adoofion Mb. John Moboan {RambUr) 

Sylwadatt y Pabch. Ellis Edwabds, M.A., ar 
gymmeriad ac athrylith Daniel Owen. . 

Desobifiad oan Mb. John Lloyd (Orwydryn), 
Tbbffynnon 

Hane8 bi Weithiau Llenyddol 

Sylwadau ab ei Nodweddion fel Ysobifbnydd 



TUDAL. 

38—47 



47—51 



51—55 
55—57 

58 

58—60 

61-71 

72-82 

83—85 

86—92 

93—127, 



Digitized by 



Google 



/ 



DANIEL OWEN. 



GANWYD Daniel Owen ar yr 20fed o 
Hydref, 1836, yn Maesydrê, yr Wydd- 
grug. Enw ei dad ydoedd Robert Owen, ac enw 
morwynol ei f am ydoedd Sarah Edwards. Brodor 
ydoedd ei dad o Ddolgellau ; ond yr oedd wedi 
symud pan yn Ued ieuanc i weithio i'r mwnau 
yn Sir Flint Cawn mai yn Rhesyoae yr aeth 
ei dad a'i f am i fyw gyntaf ar ol priodi. Gyda 
golwg ar Robert Owen, dywed Daniel Owen yn 
y braslinelliad o'i fywyd a anfonodd i'r Cymro 
am Mehefin laf, 1891, nad oedd dim neillduol 
yn ei dad am a wyddai ef, ond ei fod yn gym- 
ydog da, yn ddyn gonest, ac yn Gristion cy wir. 
Yn yr hanes a ysgrifenwyd gan y diweddar 
Barch. Owen Jones o Landudno — yr Wyddgrug 
y pryd hwnw — am y trychineb a gymmerodd 
le yn ngwaith glô yr Argoed, pryd y collodd 
Robert Owen, yn ogystal a dau fab iddo, eu 

1 



Digitized by 



Google 



2 COFIANT 

bywydau, dywedir am dano, — u Cawsai aml a 
blin gystuddiau yn y blynyddoedd diweddaf, 
ond yr oedd lle i feddwl ei fod yn ofni Duw yn 
fwy na llawer. Byddai yn ddyfal ac astud 
iawn yn yr arf eriad o f oddion gras ; a'i ymdrech 
dwys yn ddiau oedd am ymddwyn yn addas i 
efengyl Crist." 

Ymddengys mai gŵr dysyml ydoedd, heb fod 
ynddo unrhÿw arbenigrwydd o ran taleni Yn 
wir, sylwa ei fab, — n Os oes ynof fymryn o 
dalent, yr wyf yn credu i mi ei etifeddu o ochr 
f y mam. M Ganwyd a magwyd ei f am yn Llanfair, 
ger Rhuthyn. Yr oedd ei daid o ochr ei fam yn 
berthynas i Thomas Edward (Twm o'r Nant), ac 
yr oeddynt ar delerau cyfeillgar iawn. Byddai y 
ddau gâr yn fynych yn ymryson prydyddu. Bu ei 
fam pan yn eneth lled ieuangc yn gwrando 
laweroedd o weithiau ar interliwdiau Twm o'r 
Nant, a dysgodd lawer o honynt ar ei chôf , a 
gallai eu hadrodd yn ei hen ddyddiau, a dywed ei 
mab y byddai yn arf er settlo pob cwestiwn drwy 
ddifynu llinell o weithiau Twm. Ymddengys mai 
nid interliwdiau Twm oedd yr unig rai y bu yn 
eu gwrando yn nyddiau ei hieuengctyd ; yr oedd 
ei mab yn cofio ei chlywed yn aon am erailL 
Nid dyma yr unig ddylanwadau, pa fòdd 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 3 

bynnag, y daeth danynt yn moreu ei hoes., 
oblegid fe'i clywyd yn ymfirostio yn fynych 
ei bod wedi cael y fraint o adrodd pen- 
nod i Charles o'r Bala fwy nag unwaithj 
pan yn lled ieuangc. Gwelwn felly yn hanes 
mam Daniel Owen gyd-gyfarfyddiad y ddwy 
ffrwd o ddylanwad a lifai drwy ranau o 
Ogledd Cymru oddeutu dechreu y ganrif hon. 
Dywed ei mab fod gan ei f am' uwch meddwl o 
Charles o'r Bala na neb arall. Oblegid erbyn 
iddo ef ddod yn ddigon hen i sylwi, yr oedd 
Sarah Owen wedi cyfarfod â " throion chwith " 
a diau ei bod yn profi yr Ysgrythyrau a ddysg- 
odd, ac a adroddodd i Mr. Charles, yn f wy o 
gysur ac o gynhaliad i'w meddwl na dim arall. 
Y mae ei mab wedi rhoddi desgrifiad lled fy w 
o'i fam yn y braslun y cyf eiriwyd ato uchod. 
Dyma fel y dywed, — "Dynes fechan oedd fy 
mam, ond yr oedd ryw ddefnydd anghyflredin 
ynddi. I ddangos y defnydd yr oedd fy mam 
wedi ei wneyd o hono, yr wyf yn adrodd i chwi 
yr hanesyn hwn — gallwn adrodd eraill lawn 
mor ryf edd : Cerddodd o Resycae i'r Wyddgrug 
â phlentyn ar ei braich. Cynnorthwyodd fy 
nhaid a fy nain i gorddi wedi cyrhaedd yr 
Wyddgrug, yna cerddodd i Gaerlleon a'r plentyn 



Digitized by LiOOQ lC 



4 CÜFIANT 

Íyn ei breichiau. Yr oedd iddi chwaer yn 
gwasanaethu yn Nghaer, a chwaer arall yn 
I gwasanaethu chwe' milldir tudraw i Gaer. 
I Cariwyd y plentyn y chwe' milldir hwn gan y 
! chwaer o Gaer. Dychwelodd yn ol i'r Wydd- 
Ì grug y noson hono, wedi cerdded ar ddiwrnod 
! gwresog 44 o filldiroedd, ac wedi cario y plentyn 
i 38 o filldiroedd." Profa hyn ei bod o gyfan- 
! soddiad eithriadçl o wydn; ond gwnelai ein 
\ tadau orchestion mewn cerdded yn y blynydd- 
[ oedd hyny. Cafodd fyw i oedran mawr. 
Dioddef odd ingoedd am flynyddoedd ar amserau 
oddiwrth y cancer, yr afiechyd o ba un y bu 
farw yn y flwyddyn 1881, yn 83 mlwydd oed. 

Bu i Robert Owen a'i briod chwech o 
blant — pedwar o fechgyn a dwy o ferched. 
Fan nad oedd Daniel ond 7 mis oed, cym- 
merodd amgylchiad le a adawodd ei ôl ar ei 
holl fy wyd, sef gorlifiad Gwaith Glo yr Argoed, 
hanner milldir gerllaw tref yr Wyddgrug, 
pryd y collodd un-ar-hugain o weithwyr eu 
bywydau, ac yn eu plith Eobert Owen a'i 
ddau fab, Robert a Thomas. Taflodd y dig- 
wyddiad alaethus hwnw oleuni ar aelwyd 
Robert a Sarah Owen, Maesydrê. Yn hanes 
y ddau fachgen — un yn ddeuddeg a'r llall 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 5 

oddeutu deg oed, gwelwn y fath gartre oedd 
ganddynt. Dyma fel yr ysgrifena y Farch. 
Owen Jones am danynt : — 

" Robert Owen, un hynod am ganu Hymnau 
oedd yr un bychan yma, arferai ganu yn hynod 
ò siriol yn yr addoldy yn wastadol ; wrth fyned 
at ei waith yn y plygeiniau adseiniau Emynau 
Dirwest, neu ynte Emynau yr Ysgol Sabbothol, 
ar y dôn ' Hyfryd ' gydá phereidd-dra neillduol ; 
a phan oedd gyfyngaf a duaf arnynt yn eu 
carchar chwith, wedi i'r dwfr gau arnynt, efe a 
roddai yr emyn prydferth a ganlyn allan, yr 
hon a ddadseinid â llawen floedd gan bercbenog- 
ion ffydd yn nghrombil y ddaear, pan oedd eu 
cnawd a'u natur yn dechreu pallu, a gobaith 
am un ymwared, ond drwy angeu, wedi ei 
golli:— 

' fryniau Caersalem ceir gwéled,' " &c 

Am y bachgen arall Thomas, dy wedir, — " Y 
bachgen hwn oedd un tebyg iawn i fachgen duw- 
iol ; dwysach a dif rif olach ei ymddiddanion a'i 
ymddygiadau na'r rhan fwyaf o'i gyfoedion, 
Trysorai ranau helaeth o'r Ysgrythyrau yn ei 
gôf, a phan ellid cael y Uaw uchaf ar ei wylder, 
ymddiddanai am bethau hanfodol crefydd fel 



Digitized by 



Google 



6 COFIANT 

hen Gristion profiadol" Credwn mai efe oedü 
yr hynaf o'r ddau. 

Y mae Daniel Owen yn ei fras-linelliad o'i 
fywyd wedi desgrifio amgylchiadau ei gartre yn 
y geiriau dwys a ganlyn : — " Gadawyd fy mam 
yn weddw gyda phedwar o blant — dau fab a 
dwy ferch — myfi yn blentyn saith mis oed. 
Amgylchiad ofnadwy oedd hwnw i fy mam, a 
bu agos allan o'i phwyll am lawer o wythnosau, 
gan godi bob awr o'r nos am amser wedi claddu 
ei gŵr a'i dau f ab, ac agor y ffenestr gan ry w led- 
ddisgwyl eu gweled yn dyfod adref o'r gwaith. 
Yr oedd damweiniau o'r fath yn bethau Ued 
anghyffredin y dyddiau hyny, a chynhyrfwyd 
y wlad drwyddi olL" Gwnaeth yr amgylchiad 
trist hwn argraph annileadwy ar y plentyn 
ieuangaf . Agorodd ei ymwybyddiaeth megis o 
dan gysgod pruddaidd y trychineb ofnadwy. 
Bu boddiad ei dad a'i ddau frawd yn achos i 
bruddhau ffurfafen y cartre, ac arweiniodd y 
teulu i wybod beth ydoedd tlodi, os nad angen. 
Dyfynwn eiriau Daniel Owen ei hun, — " Drwy 
ymdrechion y Parch. Roger Edwards, yr hwn 
oedd ẃr ieuanc newydd ddyfodi'r Wyddgrug, 
a'r Farch. Owen Jones, diweddar o Landudno, 
ac yr wyf yn meddwl. y Parch. Thomas Jones, 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 7 

awdwr y Noe Bred, ac eraill, casglwyd oan- 
noedd o bunnau i'r gweddwon a'r rhai ni- 
weidiwyd yn namwain Gwaith yr Argoed. 
Rhoddwyd yr arian yn manc Treffynon, ao yn 
ol y trefniadau, derbyniasai fy mam, fel eraill, 
14/- yr wythnos hyd nes y buaswn i — y plentyn 
ieuangaf — yn bedair-ar-ddeg oed. Ond och ! 
ymhen ychydig wythnosau torodd y banc a 
chollwyd yr holl arian. Brwydr galed a f u hi 
wed'yn ar fy mam i fagu ei phlant. Ni feiddiaf 
ddesgrifîo i chwi fy mhrofiad,. wedi i mi ddyf od 
i ddeall pethau — y cyfyngder a'r tlodi — mwyaf 
a feddyliaf am dano, mwyaf oll yr edmygaf 
ddewrder, ffydd, ac ysbryd di-ildio fy mam; 
ond beth yr ydwyf yn son, mi a geisiais bortre- 
adu ychydig o'i phrofedigaethau yn Mari Lewis 
— mam Rhys Lewis— ond fy mod wedi ymatal 
rhag desgrifio ambell gyfyngder." 

Am y gweddill o'r plant. Nid oes dim i'w 
ddweyd am ei chwiorydd. Arosodd un chwaer 
gyda ei mam, a chyda ei brawd ar ol hyny hyd 
ei marwolaeth. Ond dylid gwneyd crybwylliad 
arbenig am ei frawd hynaf, ac erbyn hyn ei unig 
f rawd. Wele y desgrifiad a gawsom o hono, — " Yr 
oedd Dafydd Owen yn meddu corph hardd, ac 
wedi ei ddonio â meddwl bywiog a chyflym, yn 
llawn o nwyfiant chwareua Darllenodd lawer 



Digitized by LiOOQ lC 



8 COFIANT 

yn Gymraeg a Saesneg ar hanesyddiaeth, bardd- 
oniaeth, a fiug-chwedlau. Meddai gôf gafaelgaír, 
a thoraeth o ddawn i draethu ei feddyliau. Yr 
oedd yn bert a pharablus dros ben, ac yn ddi- 
gymhar am adrodd ystoriau. Yr oedd ganddo 
ystôr ddihysbydd o hanesynau a chwedlau am 
bethau rhyfedd a digrifol, y rhai a adroddai 
gyda y f ath hwyl i'w gyfeillion. Ymhyfrydai 
hefyd mewn chwareu triciau digrifol gydag 
amry w o'r rhai a gydweithiant âg ef." Nis gellir 
amheu nad oedd ei frawd iau yn meddwl am 
dano pan yn desgrifio rhai o'r cymmeriadau 
mwyaf adnabyddus yn Rhys Lewis. Dyma fel 
y dywed am dano yn y bras-linelliad y cyfeir- 
iwyd ato uchod :— 

"Nid oedd dim neillduol yn fy chwiorydd; 
ond yr oedd fy mrawd Dafydd yn sicr yn 
un o'r bechgyn mwyaf talentog — yn naturiol — a 
anwyd yn Nghymru. Pe buasai genyf chwarter 
ei dalent, buaswn yn ddiolcbgar. Ond — ie ; yr 
"ond" ydyw yr aflwydd! — ac nid oes eisieu 
son mwy am dano. Ni wnaeth ef e niwed i neb 
ond iddo ei hun. . . Gwastraffodd ei athrylith 
mewn cylchoedd na ddylasai; ond cafodd — 
drwy hir gystudd — amser i edifarhau, a mi a 
gredaf iddo gael trugaredd." 



Digitized by LiOOQ lC 



-I 



DÀNIEL OWEN. 9 

Teg ydyw cydnabod fod ei frawd ieuengach 
mewn dyled arbenig iddo. Yr oedd Dafydd, f el 
y sylwyd, yn ẃr darllengar, ac yn llawer mwy 
cyfarwydd na'r cyffredin mewn Uenyddiaeth 
Gymraeg a Seisnig. Yr oedd yn "Sais" pur 
dda fel y dywedir, yr hyn sydd yn brawf o 
ragoriaeth, pan gofiom am ei ddiffyg manteision, 
ac iddo gael ei ddwyn i fynu mewn cymydog- 
aeth hollol Gymreig, — yr hyn ydoedd Maesy- 
drê y pryd hwnw. -Drwy fod Daniel naw 
mlwydd yn iau na'i frawd, ac yn amddifad o 
dad, tyfodd i fynu megis o dan ei gysgod, ac y 
mae yn anmhosibl deall hanes by wyd y nof elydd 
heb gyfeirio at eiddo ei frawd — yr hwn a f u ei 
athraw cyntaf — ac a agorodd y drws iddo i 
ystorfeydd gwybodaeth, a theg yw cydnabod 
ymhellach fod Dafydd wedi bod 'yn dra char- 
edig wrtho mewn ystyron eraill yn y cyf nod yr 
oedd yn dechreu pregethu, ac er hwyrach fod 
Nofelydd mewn perygl o fyned i eithafion 
panynsonam"Dafydd," canys efe oedd ei wron 
çyntaf ; et<$ tystiolaeth unfryd y rhai a'i had- 
waenant ydyw ei f od yn meddu ar alluoedd tra 
anghyffredin. 



Digitized by 



Google 



10 COFIÁNT 

Ei Addysg. 

Nid oes sicrwydd i ba le yr anfonwyd ef am 
addysg gyntaf. 'Ni ddarfu ein hysbysu yn ei 
adgofion. Y mae yn wir ei fod yn rhoddi des- 
grifiad o Rhys Lewis yn myned y tro cyntaf i 
Ysgol Robert y Sowldiwr, eto ni ddylid cym- 
meryd yr hanes hwn yn ddesgrifiad llythrenol o 
foreu oes y Nofelydd. Bu yna ysgol yn cael ei 
chynnal gan hen filwr yn rhan o'r Wyddgrug a 
ölwir y Bedlam, ond yr oedd hyny cyn geni 
awdwr Rhys Lewis. Yr oedd yna Ysgol Eg- 
lwysig yn cael ei chadw y pryd hwn yn 
Ponterwyl, ar yr ochr ddwyreiniol i orsaf y 
Reilffordd. Y mae rhanau o'r muriau yn aros 
hyd heddyw. Y tebyg ydyw ei fod wedi 
mynychu yr ysgol hon am ychydig amser, er 
nas gellir bod yn gwbl sicr. Wele y cyfeiriad 
at yr ysgol hon yn y Dreflan, — "Cyn dech- 
reuad yr Ysgol Brydeinig yn y Dreflan, yr oedd 
yn rhaid i mi fyned i'r Eglwys o leiaf unwaith 
bob Sabboth, neu ynte orfod goddef triniaeth yr 
hold out ddydd Llun y bore. Yr wyf yn cofio 
yn dda am lawer awr y bu raid i mi ei threulio 
yn yr hen Eglwys o fewn i'r eisteddleoedd 
dyfnion, o ba le yr oedd yn anmhosibl bron i mi 
W9led y Person, o herwydd bychander fy maint- 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 11 

ioli a dyfnder y sêdd, na ychwaith ddeall ond 
ychydig o'r hyn a ddywedai efe. Yn wir, nid 
oeddwn yn gofalu rhyw lawer beth a ddy wedai 
y gŵr eglwysig, canys fy mhryder mawr i 
fyddai gallu edrych yn ddifrifol pan fyddai yr 
" hen ffoniwr," fel y gelwid ef gan y plant, yn 
myned heibio, yr hwn a gerddai yn ol a blaen 
ar hyd yr Eglwys yn ystod yr holl wasanaeth 
càn ddystawed â chath, a gwialen gref yn ei 
law, gweinyddu yr hon ar ein penau a'n hysg- 
wyddau oedd yn fforddio dirfawr ddifyrwch 
iddo, goeliem ni. Yn y cyfnod hwnw ar 
fy oes, yr oeddwn yn teimlo rhyw barchedig- 
aeth mawr i'r adeilad henafol a gwych, ac 
yr oedd rhyw ddirgelwch ac ofnadwyaeth i mi 
ynglŷn â Uawer o bethau perthynol iddL" 
Yr ysgol-f eistr ar y pryd ydoedd gŵr o'r enw 
John Roberts. Prif noddwr yr ysgol ydoedd y 
Parch. Charles Butler Clough, M.A. — wedi hyny 
Deon Clough o Lanelwy, desgrifiad o'r hwn a geir 
yn ddiau yn Mr. Brown, y Person. Disgwylid 
i'r plant a fynychent yr ysgol — a dyma yr unig 
ysgol y pryd hwnw i blant tlodion yr Wyddgrug 
— (yr oedd yna ysgol breifat i'r hon yr anfonid 
plant rhieni allent fforddio talu) i fyned i was- 
anaeth yr Eglwys. Ond gadawodd Daniel yr 



Digitized by 



Google 



12 CÜFIANT 

ysgol hon yn rhy ieuanc i dderbyn nemawro 
argraph, oblegid yn y flwyddyn 1845 cychwyn- 
wyd yr Ysgol Frytanaidd. Diamheu i'r cyfeill- 
ion Ymneillduol yn y dref gael eu symbylu i 
adeiladu yr Ysgol Frytanaidd, o herwydd yr 
orfodaeth a roddid ar eu plant i fyned i wasan- 
aeth yr Eglwys, oblegid wythnos cyn agor yr 
Ysgol Fry tanaidd, cyhoeddodd yr ysgol-f eistr yn 
Ponterwyl fod rhyddid i holl blant yr Ymneill- 
duwyr i f yned gyda'u rhieni ar y Sabboth. Pa 
f odd bynnag, pan agorwyd yr Ysgol Frytanaidd, 
ymadawodd oddeutu hanner y plant o'r Ysgol 
Eglwysig, ac yn eu plith, mae'n debyg, Daniel 
Owen, oblegid y mae yn sicr ei fod yn bresen- 
nol ar agoriad yr ysgol hono. Ysywaeth, nid 
yw wedi adrodd dim o hanes y blynyddoedd 
hyn yn y bras-linelliad y cyfeiriwyd ato. Yn 
ol ydym wedi gasglu gan rai o'i gyfoedion, 
nid oedd dim hynod ynddo pan yn blentyn yn 
yr ysgol. Cymmerai ei ran mewn chwareuon 
gyda y plant, er nad oedd yn fachgen cryf iawn. 
Tueddai braidd at fod yn ddistaw, os nad yswiL 
Ni thynodd sylw neb yn ystod y blynyddoedd 
hyn, fel yn meddu unrhy w allu arbenig. Enw 
yr athraw yn yr Ysgol Frytanaidd ydoedd 
William Davies, ac er fod yi cnw yn un digon 



Digitized by 



Google 



I 



1 



DANIEL OWEN. 13 

Cymreig, eto Sais uniaith ydoedd. Credid yn 
Ued gyflredinol, y pryd hwnw, mai mantais 
arbenig i blant Cymreig ydoedd cael eu dysgu 
gan un na fedrai Gymraeg. Yr oedd y gŵr 
hwn, pa fodd bynnag, yn un tra llwyddiannus 
fel ysgol-feistr. Nodweddid ef yn bennaf gan 
fanylder, ac er na ragorodd Daniel Owen mewn 
dysgu, eto nis gellir amheu i'r addysg a dder- 
byniodd adael ei hol arno, yn enwedig ar ei 
syniadau am y dull goreu o gyfranu addysg, 
oblegid yr oedd ynddo rai elfenau nodedig f el 
athraw ; ac y mae yn ffaith fod yna liaws o rai 
a dderbyniant addysg y pryd hwnw yn yr 
Ysgol Frytanaidd wedi d'od i amlygrwydd — ac 
yn ddynion a gydnabyddid gan bawb fel gwýr 
o allu, megis y diweddar Barchn. Robert Davies, 
Amwythig, W. Hinton Jones o'r un lle, y Parch, 
David Jones, Gweinidog yr Annibynwyr yn 
Sleaford, swydd Lincoln. 

Ei Brentisiacth. 

Pan yn ddeuddeg oed, gosodwyd ef yn eg- 
wyddorwas teiliwr gyda Mr John Angell Jones. 
Telerau ei brèntisiaeth oeddynt— ei f od i weithio 
heb dâl am flwyddyn; ond byddai ef ag egwydd- 
orwas arall — i'r hwn yr ydym yn ddyledus am 



Digitized by 



Google 



14 COFIANT 

hysbysrwydd ynghylch y cyfnod hwn — yn cael 
" cwpaned o dê " ynghy d â cheiniog yr un bob 
prydnawn Sadwrn, gan Ann Jones, gwraig John 
Angell Jones, gyda chynghor priódol pa-fodd i'w 
defnyddio. Ymhen blwyddyn daeth i dderbyn 
2/- yn yr wythnos, ac felly codwyd swllt bob 
blwyddyn yn y cyflog hyd y bumed flwyddyn, 
pan y daeth yn rhydd o'i brentisiaeth. Ond ni 
ddylid anghofiò hefyd fod y meistr wedi dangos 
Uawer o garedigrwydd tuag at ei egwyddorwas 
drwy roddi iddo ddilladau yn ystod tymhor ei 
brentisiaeth. Diamheu fod dyfod o dan arolyg- 
iaeth Angell Jones wedi bod yn fendith fawr 
iddo, ac yr oedd yn ddiau yn f wy dyledus iddo 
mewn ystyr grefyddol na neb arall. Dyma fel 
yr ysgrifena am ei hen feistr, — "Mae genyf 
lawer o achos diolch i mi gael myned dan ofal 
yr hen Angell, o herwydd cyn hyny yr oeddwn 
wedi dechreu ymhoffi mewn cwmni drwg. Yr 
oedd y rheolau yn fanwl gydag ef. Byddai 
raid i mi fod dair gwaith yn y capel ar y Sul, 
ac ymhob moddion ganol yr wythnos." Bu 
Angell Jones yn lle tad i'r egwyddorwas ieuanc. 
Nid yn unig dysgodd iddo ei alwedigaeth, ond 
gofalai am ei gymmeriad. Yr oedd y seiat 
plant mewn bri yn yr Wyddgrug yr adeg hon, a 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. .15 

gofalai yr hen flaenor am i Daniel fynychu y 
cyfarfod hwn gyda chysondeb. Y mae yn 
amlwg i'r cyfarf od hwn adael argraph ddofn ar 
ei f eddwl. Dyma fel y desgrifia seiat y plant 
yn Hunan-Gofiant Rhys Leuna, — 

"Pan oeddwn fachgen, un o'r sefydliadau 
crefyddol gwerthf awrocaf oedd y cyf arf od plant, 
neu yn ol yr enw arferol gan ieuangç a hen, y 
seiat plant. Cynnelid hi yn wythnòsol yn ddi- 
fwlch haf a gauaf ; ac yr wyf yn meddwl y 
gallaf sicrhau nad oedd un bachgen na geneth, 
os byddai eu rhieni yn aelodau eglwysig, heb 
roddi eu presenoldeb ynddi yn gyson; oddi- 
gerth i afiechyd eu lluddias. Os absenolai un 
ei hun am fwy nag un noswaith yn olynol, heb 
fod rheswm digonol am hyny, byddai i Abel 
Hughes, can sicred a'r byd, alw y tad neu y fam 
i gyfrif yn y seiat ganlynol; ac os nad ellid 
rhoddi rheswm boddhaol, rhoddid cerydd cy- 
hoeddus iddynt am yr esgeulusdra." 

Ni fethem wrth ddweyd fod Daniel Owen yn 
ddyledus yn benaf am ei hyfforddiant crefyddol, 
fel y cydnabyddai ef e ei hun, i ofal ei heh feistr 
caredig a chrefyddol Angell Jones. Bendith 
anrhaethol oedd iddo dd'od i gydnabyddiaeth 
agos, a than ddylanwad y fath un yn nghyfnod 
pwysicaf ei fy wj*d. 



Digitized by 



Google 



16 COFIANT 

Yn y Drysorfa am Mawrth, 1860, ceir darlun 
cywir a chryno o Angell Jones, mewn llinellau 
barddonol gan ei gyd-drefwr Glan Alun, a 
themtir ni yma i ddifynu rhai rhanau o'r alar- 
gàn bert hono, — 

" Bu farw Angell ! newydd trwm, 
Ein blaenor a'n hen ffrynd ; 
Ar ol ein tadau, a'i frodyr ef 
Mae yntau wedi myn'd. 

«' Bu farw Angell ! hedodd fry, 
Ennülod ef y gamp ; 
A dyma eto un yn fyr 
O'r brodyr o'r hen stamp. * 

" Ehyw chwithdod am ei wedd a'i lais, 
Ac am ei eiriau ffraeth ; 
Ar lawer tro daw'r adgof cu 
I'r fynwes megys saeth. 

" Chwith am ei weddi a'i oslef ddwys, 
Ghwith am ei gnyciog ddawn ; 
Chwith am ei lòn chwerthiniad ef , 
A'i ddagrau parod iawn. 

" Efe a welsom ni erioed 
Yn nghornel y seat fawr ; 
'Boedd Angell i ni f el y coed 
Yn rhan o'r Capel Mawr. 

•• Fe deimlai yr holl dyrfa fawr 
Uwch ben ei olaf gell ; 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 17 

"Wel! claddwyd Uawer iawn o*i waeth, 
Nid llawer un o'i well. 

" Beth er nad oedd e'n fawr ei ddaẃn, 
Nac uchel ddysg, pa waeth P 
O ran teilyngdod dyma'r gair — 
' A allodd hwn íe'i gwnaeth.* 

" Yn nghoron deg y Cristion pur, 
Plith ei holl berlau drud ; 
Ffyddlondeb— ! ffyddlondebyw 
Y perl dysgleiria i gyd. 

" Ystyriai Angell gadw drws 
Yn nhlws gynteddau Duw, 
Yn uwch anrhydedd na mwynhau 
Palasau dynolryw. 

€t Pan yr oedd Angell yn y byd, 
A'i anwyl briod Ann, 
Yr oeddynt hwy yn effro o hyd, 
A'u Uygaid ymhob man. ' 

" Fe rodd y ddau ar hyd eu hoea [ 

Eu hysgwydd dan y baich, I 
Heb derfyn ar eu hewyllys da, 

Ond grym a hyd eu braich. t 

" Paham y rhaid manylu, 
Nid da y w bod yn faith ; 
Adwaenid ef f el gweithiwr llon, 
A'i galon yn y gwaith. 

" 'Eoedd Angell hefyd, iawn yw son, 
Yn bur i'r bôn i'w blaid ; 
Tra yn yr aniäl glynu'n glos 
Bawb wrth ei lwyth sydd raid. 



B 



Digitized by 



Google 



18 C0FIANT 

. " Hn, cadarn yn ei ffydd oedd o, 
Hen Galfln at y gwraidd ; 
Tn wìr, f e gloddiai ambell dro 
^ Yn îs na hyny braidd. 

" Y .Gwir Barchedig Angell James, 
Er cymaint oedd ei fri, 
Ni byddai berff aith yn y nef 
Heb gwmni'n Angell ni. 

" Ar alwad yr Archangel mawr, 
A'i floedd ar foreu brawd, 
Yn Angell byw fe gwyd o*r bedd 
Ar wedd ei hynaf Prawd." 

Yr ydyrji wedi dyfynu darnau Ued helaeth o'r 
farwnad uchod, nid yn unig am ei bod yn ddes- 
grifiad by w o un a roddodd gyf eiriad i fy wyd ein 
gwrthddrych, ond un hefyd a awgrymodd i'r 
awdwr liaws b nodweddau yn ei bortread o 
Abel Hughes. Ar ol gorphen ei brentisiaeth, 
cawn Daniel Owen yn gweithio dan gyflog i'w 
hen feistr Angell Jones, sef o'r adeg pan yr 
ydoedd yn 18eg oed hyd nes oedd yn 28ain oed, 
pan y gadawodd yr Wyddgrug am Áthrofa y 
Bala. 

Dyma fel y cyfeiria efe ei hun at y blynydd- 
oedd hyn yn y braslinelliad y cyfeiriwyd ato 
eisoes, — "Gweithiai ar y bwrdd gyda'r hen 
Angell hanner dwsin o ddynion call, sobr, a 
darllengar, a bu yn íath o goleg i mi. Deffrodd 



Digitized by LiOOQ lC 



DANIEL OWEN. 19 

ynof ryw gymaint o feddylgarwch." Yr oedd 
yr ysbryd dadleuol yn fyw iawn yn ystod y 
blynyddoedd cyntaf o'r cyf nod hwn, a diamheu 
f od y teimlad hwn lawn mor gryf, os nad mwy 
fôlly, yn Sir Fflint nag odid f an yn Nghymru. 
Yr oedd tri o'r gweithwyr yn Wesleyaid, ac yn 
amddiffynwyr pybyr i'r syniadau Arminaidd 
(un o honynt yn bregethwr cynnorthwyol, ni 
gredwn), a thri o honynt yn Galfiniaid. Yr 
oedd y dadleuon ynghylch bedydd yn cynhyrfu 
cryn lawer ar f eddwl y wlad y pryd hwnw ; a 
llawer dadl frwd a gyramerodd le ar y bwrdd 
ar y pynciau dadleuol. Ac er na chymmerai y 
llanc ran flaenllaw yn y dadleuon, eto "cym- 
merai i mewn " yr hyn a ddywedid. Deffrowyd 
ei feddwl, a daeth i wybod am y teimladau 
cryfion a goleddid gan wahanol bleidiau, er nad 
oedd cf ei hun yn meddu tuedd na gallu arbenig 
at ddadleuaeth. 

Adrodda un o ŷ r gweithwyr ddaeth ar ol hyny 
yn adnabyddus iawn fel Uenor a phregethwr, 
hanes un o'r dadleuon a gymmerodd le yn y 
8hop, ag sydd yn engraifflb o lawer. Dodwn yr 
hanes i lawr yn ngeiriau ein hadroddydd, — "Un- 
waith yr oedd Arf aeth Duw wedi bod yn destyn 
dadl — y ddadl wedi parhau yn gyndyn am rai 
dyddiau — digwyddodd i mi gael i'm llaw y pryd 



Digitized by LiOOQ lC 



20 COFIANT 

hwnw waith Charnock ar y Priodoliaethau 
Dwyfol. (Dygid cyfieithiad Cymraeg y Parch. 
Owen Jones— o Landndno ar ol hyn— o'r gwaith 
hwn allan yn yr Wyddgrug, gan Mr. Hugh 
Jones, argraphydd), ac arhosais i fynu un nos- 
waith ymron hyd doriad y dydd i ddarllen y 
bennod ar y pwngc am Arfaeth Duw, ac 
aethym i'r gweithdy drannoeth wedi ymwisgo 
goreu y medrwn yn arfogaeth y duwinydd cryf 
hwnw. Oosodwyd y ddadl ar safle uwch, ac 
amddifiynid y golygiadau Calfinaidd â rhes- 
ymau newyddion — rhesymau nad oedd neb yn 
y gweithdy wedi eu clywed o'r blaen, na dych- 
mygu am danynt. Teimlai pawb fod Armin- 
iaeth, fel y cynrychiolid hi yno, yn cael y 
gwaethaf, ac yn gorfod tewi a myn'd yn fud. 
Nid oedd neb yn Uawenhau yn f wy yn ngoruch- 
afiaeth Calfiniaeth, nac yn edmygu ei hamddi- 
flynydd yn fwy na Daniel Owen ; ond ni wyddaá 
efe ar y pryd nad oeddwn i yn ddim ond genau 
trwsgl i Stephen Charnock. Synwn i ddim na 
bu y dadleuon brwd hyny yn dipyn o help i'n 
clymu wrth ein gilydd mewn cyfeillgarwch, ac 
i dynu allan ac awchu rhywfaint ar ein meddyl- 
iau. Nid oes arnom gy wilydd o'r hen ' shop,' 
yn hytrach yr ydym yn diolch am dani. Beth 
bynnag a ennillir gan fechgyn 'y Uwyau 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 21 

arian' yn Rugby a lleoedd eraill, y mae rhyw- 
beth i'w ennill mewn Ue fel yr hen ' ehop,' sydd 
yn gwastattu breintiau yr uchel a'riseL'" Er 
nas gellid dweyd i Daniel Owen ragori fel 
duwinydd — canys prin y gellir dweyd f od 
ganddo chwaeth arbenig yn y cyf eiriad hwn — 
eto y mae yn sicr, f el y dy wed ei gyfaill, fod yr 
hyn a glywodd yn y dadleuon hyn wedi deffro 
a symbylu ei feddwl, ac ni chymmerodd cyf- 
newidiad le mewn un modd yn y golygiadau y 
gwreiddiwyd ef ynddynt yn y blynyddoedd hyn. 
Daeth yna ŵr o Buddlan i weithio ar y 
bwrdd — yr hwn oedd yn cymmeryd dyddordeb 
mawr mewn gwleidyddiaeth — ac fel yr oedd 
y dadleuon duwinyddol yn oeri yn eu gwres, 
cymmerai materion gwleidyddol eu lle. Arferai 
y gŵr o Ruddlan dderbyn yr Amserau, new- 
yddiadur a greodd gyfnod newydd yn hanes 
gwleidyddol Cymru. Darllenid pob gair o 
hanes gweithrediadau y Parliament, a chym- 
merid dyddordeb dwf n yn Uythyrau yr " Hen 
Ffarmwr," ac yn y ddadl f awr ar ryfel rhwng 
"Meddyliwr" a "Phreswylydd Bryniau Cribog 
Çymru." I'r lle hwn y daeth gŵt ienanc o 
Ddyffryn Clwyd, a adwaenir heddyw fel y 
Parch. N. Çynhafal Jones, D.D. Yr oedd y 



Digitized by 



Google 



22 COFIANl 

gŵr ieuanc o Langynhafal wedi ei lyngca i 
fynu gan ysbryd barddoni, ac enynodd yr un 
ysbryd yn ei gydweithwyr, ac yn neb yn fwy 
na Daniel Owen, a daethant yn gyfeillion myn- 
wesoL Y mae yn wir fod Daniel Owen wedi 
arf er rhigymu ychydig cyn hyny ; yr oedd yn 
ddiau wedi etif eddu y duedd hon oddiwrth ei 
f ato, yr hon oedd wedi trysori cymaint o f ardd- 
oniaeth ei châr Twm o'r Nant ar ei chôf, a 
darnau o ba un a adroddai yn nghly w ei phlant ; 
eto i'w gyfaill o Ddyffryn Clwyd yr oedd ein 
gwrthddrych yn ddyledus am hyfforddiant yn 
rheolau barddoniaeth. Dyma fel y cyfeiria 
Daniel Owen at y cyfnod hwn, — " Dygodd hyn 
elfen newydd i'r bwrdd, a bu o ddiddanwch 
mawr, a chreodd ynof hoffder at farddoniaeth, 
a pharodd i mi golli ambell noswaith o gysgu i 
geisio prydyddu." 

Ychydig flynyddoedd cyn hyn» yr oedd yna 
gyfarfod cystadleuol wedi ei sefydlu yn yr 
Wyddgrug, un o'r rhai cyntaf yn Nghymru. 
Cafodd y cyfarfod hwn ei sefydlu gan y Parch. 
Boger Edwards (yr hwn a weithredai f el beirn- 
iad am fìynyddoedd). Ownaed hyn yn bennaf 
ar gais dau neu dri o wŷr ieuainc yn y dref , sef 
y diweddar Mr. Edward Griffith — ^yr hwn a f u 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 23 

yn flaenor amlwg yn yr Wyddgrug, ao yn 
wir, Sir Fflint, am flynyddau — a Mr. Peter 
Roberts, Y.H., Llanelwy, gŵr ag sydd yn dra 
hysbys ymhlith blaenoriad y Methodistiaid 
Calfinaidd. 

Diau fod yna ysbrydiaeth farddonol a llen- 
yddol yn yr Wyddgrug er's blynyddoedd. Yma 
y ganwyd ag y magwyd y Parch. John Black- 
well (Alun). Yr oedd y Parehn. Roger Edwards 
a Thomas Jones (Glan Alun), yn feirdd adna- 
byddus, a'r Parch. Owen Jones yn hanesydd; 
Darfu i'r cyfarfod cystadleuol blynyddol, a 
gynhelid ar y Nadolig, symbylu a rhoddi cyf eir- 
iad i allu barddonol a llenyddol amry w o wýr 
ieuainc, amry w o ba rai a ddaethant yn hys- 
bys ymhell tu hwnt i dref yr Wyddgrug, a 
chreodd awyrgylch lenyddol yn y dref a 
adawodd ei hôl yn amlwg ar y rhai oedd yn 
ieuanc y pryd hwnw. Y mae yn amheus 
genym a oedd jma un dref yng Nghymru mor 
Ilawn o ysbryd llenyddol ag ydoedd tref yr 
Wyddgrug yn y cyfnod hwn. 

Rhoddid £2 yn wobr am draethawd, a £2 yn 
wobr am bryddest, a sicrheid rhai o lenorion 
goreu ein gwlad i fod yn feirniaid, megis y 
Parchn. John Roberts (Ieuan Gwyllt), John 



Digitized by 



Google 



24 COFIANT 

Hughes, D.D., Liverpool, D. Charles Davies, M. A., 
a Griffith Parry, D.D. 

Yn y cyfarfodydd hyn y daeth Daniel Owen 
gyntaf i sylw. Gwelwyd ar unwaith fod yna 
dalent eithriadol yn y llanc gwylaidd o Faesydrê. 
Ennillodd y wobr gyntaf neu yr ail bob tro yr 
ymgeisiodd; ond dangosai y pryd hwnw y 
synwyr a'i hynodai mewn materion o'r fath ar 
hyd ei oes, canys, dywed, — " Ond byddwn yn 
lled of alus pa bryd, yn mha le, ac ar ba destyn 
y cystadleuwn." Ennillodd y brif wobr mewn 
cyfansoddi Pryddest ar y testyn "Y Wraig 
Weddw o Nain." Testyn ag ydoedd mor gyd- 
naws a'i dymher, ac yn wir â hanes ei gartre ef 
ei hun. . . . Er i'w fryd fyned i gyfeiriad 
arall, byddai yn cyfansoddi ychydig yn awr a 
phryd arall hyd y diwedd. Efallai mai nid 
annyddorol fyddai siampl o'i farddoniaeth y 
pryd .hwn — y dernyn cyntaf a ymddangosodd 
mewn argraph. Y ffugenw a fabwysiadai y 
pryd hwn ydoedd Glaslwyn — enw a ddiosgodd 
ymaith fel y cerddai blynyddoedd ymlaen : — 

MYNWENT YB WYDDGRTJG. 
Fy anadl dynaf ataf— byddaf ddwys, 
Na f oed i'm dyifu dim, na rhoddi pwys 
Yj nhroed yn drwm ar oer weddülion rhai 
Sy'n huno'n dér dan dô o oerllyd glai. 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 25 

Ah ! Wilson,* ai fan hyn mae'th isel f edd 

Diaddurnedig yw, a hagr ei wedd ; 

Heb 61 celfyddyd mewn cywrainwaith cain 

Yn codi colofn it' o'r mynor glain, 

Ai am nad ydwyt deüwng o'r fath fri 

Y darfn'th genedl ymddwyn atat ti 

Fel hyn P O ! na, yr wyt yn deilwng iawn 

bob rhyw fri a pharch a choâant Uawn. 

fyngwlad! fyngwlad! pa fodd y gwnaethost hyn 

Ag nn o'th feibìon enwog ? 'rwyf yn syn ! 

Yn dy wladgarwch nac ymffrostia mwy 

Bhag peri gofid im', ac agor clwy' 

Fy mron wrth gofio'th Wilson sydd yn awr 

Er dy dragwyddol warth, mor wael ei wawr. 

Ond er pob anmharch gefaist, Wilson gu, 

Yr wyt yn ddystaw yn dy f eddrod dû : 

TJn gair anhawddgar chwaith ni roddi im', 

Ondperflaith ddystawwyt heb rwgnach dim. 

Yn iach it, Wilson, hûn mewn tawel hedd, 

Ac wrth i'm fyn'd, rhof ddeigryn ar dy fedd. 

Allan o'r Methodist, Mai, 1856. 

Y mae yn teilyngu sylw fod Nofelydd cyntaf 
Cymru wedi arfer ei ddychymyg ar y cyntaf 
mewn barddoni, megis y gwnaeth prif Nof elydd 
Scotland; a diau pe wedi cyfyngu ei hun at 
farddoniaeth, y buasai yn cyrhaedd safle 
anrhydeddus ymhlith Beirdd Cymru. Nid oedd 

* Y Wilson y cyf eirir ato yw yr arlunydd enwog John 
Wilson, B.A., yr hwn a fu farw yn y Golomendy, gerllaw yr 
Wyddgrug, a'r hwn a gladdwyd yn mynwent y dref . 



Digitized by 



Google 



26 



COFIANT 



ef, pa fodd bynnag, yn cyf yngu ei hun yn hollol 
at farddoniaeth, hyd yn oed y cyfnod hwnw ar 
ei fywyd, byddai yn ymgeisio ar gyfieithu ac 
arall-eirio yn nghyfarfodydd y Nadolig. Fel 
hyn daeth yn feistr ar ysgrif enu Cymraeg ; ac 
y mae yn fiaith ei fod yn rhagori ar ei gyd- 
efrydwyr mewn ysgrifenu ttaethodau pan yn 
efrydydd yn Athrofa y Bala. 

Cyhoeddid papur newydd, neu gyfnodolyn 
pythefnosol, yr hwn a elwid Cha/rles o'r Bala> 
dan olygiaeth ei gyfaill, Nathaniel Cynhafal 
Jones. Ymddangosai cyfieithiad o waith Daniel 
Owen o nofel Âmericanaidd, Ten nights in a 
bar, yn y cyfnodolyn hwn, yr hyn a dynai sylw 
mawr yn y dref. Yn y blynyddoedd hyù hefyd 
dechreuodd ysgrifenu desgrifiad o hen gymmer- 
iadau hynod yn y dref i gyhoeddiad yn y De- 
heudir. Y mae amryw o'r ystraeion hyn wedi 
eu hail-argraphu yn y llyfr a gyhoeddwyd ar 
ol ei farwolaeth, dan yr enw o Straeon y Fentan. 
Byddai yn arfer gohebu hefyd y pryd hwn 
i rai papurau Cymreig a Seisnig. Efallai ei 
f od yntau yn y cyf nod cynnar hwn wedi gwy- 
bod rywbeth am deimladau plentynaidd John 
Aelod Jones, y ihai a ddarlunia mor ddoniol yn 
y Dreflan. 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 27 

Ac jii chyfyngodd ei hun yn unig i lenydd» 
iaeth, dysgodd elfenau cerddoriaeth yn lled dda. 
Er na ddarf u erioed gystadlu ar ganu yn nghyf ar- 
fodydd y Nadolig, eto cÿmmerai ei le ymysg y 
cantorion. Yr oedd yn aelod o'r côr, a chymerai 
ei le yn y sêt ganu. Bu yn dechreu canu yn 
y cyfarfodydd gweddi a'r seiat Ystyrid fod 
ganddo lais tenor mwyn, a gwnelai y gwasanaeth 
hwn mewn modd diymhongar a chwaethus hyd 
I nes y torodd ei iechyd i lawr. Yr oedd yna hefyd 
j gymdeithas ddadleuol wedi ei sefydlu yn addol- 
; dy y Methodistiaid Calfínaidd yn yr Wyddgrug 
i er pan oedd Daniel Owen yn lled ieuanc. Yr 
* oedd y gymdeithas hon yn lled gref 45 o flyn- 
yddoedd yn oL Cy farfyddai nif er o wŷr ieu» 
ainc llengar yn y gymdeithas hon, a dadleuid 
lliaws o bynciau duwinyddol. Un o brif ys« 
gûjjwyr y gymdetthas hon ydoedd y diweddar 
Mr. Euward Oriffith y cyfeiriwyd ato eisoes; 
gŵr vi foddwl cadacû a gafaelgar, ac yn meddu 
dawa arbeuig cnewu ymresymu a dadleu; ao 
ya «u mysg heíyd ceid amryw o wŷr ieuainc 
diactb i lenwi cylchoedd amlwg, megis y Farch. 
Robe\t Davies, Amwythig, a Mr. Feter Roberts, 
y.- own a ystyrir yn un o'r siaradwyr mwyaf 
llithrig a hyawdl o fewn corph y Methodistiaid, 



Digitized by 



Google 






28 COFIANT 

a rhai brodyr sydd heddyw yn fyw yn yr Wydd- 
grog, ar y rhai y mae yn hawdd canfod ôl y 
ddisgyblaeth yr aethant drwyddi yn y cyf arf od- 
ydd hyn. Er f od Daniel Owen yn bresennol, eto 
yr oedd yn rhy ienanc i gymmeryd rhan flaen- 
llaw yn y dadleuon, ac nid oedd ynddo dnedd 
gref at byncian duwinyddöl unrhyw amser, fely 
sylwyd eisoes, ac yr oedd ei wyleidd-dra natur- 
iol yn peri iddo ymgadw i f esur o'r golwg. 

Wedi i'r gymdeithas uchod f arw, codwyd un 
arall yn ei Ue oddeutu y flwyddyn 1861. Cyn- 
helid y cyfarfodydd ar nos Sabboth. Yn y 
cyfarfodydd hyn darllenid papurau ar wahanol 
f aterion, a dilynid hyn gan rydd-ymddiddan, yr 
hyn a arweiniai ar adegau i ddadleuaeth frwd. 
Bryd arall rboddid ar bob un i ddwyn darnau 
detholedig o farddoniaeth neu ryddiaith i'r cyf- 
arfod. Edrychid ar ddetholiad y darn, ynghyd 
â'r adroddiad o hono, fel prawf o chwaeth a 
dawn yr aelodau. Un o aelodaií y gymdeithas 
hon ydoedd y gŵr a adwaenir heddyw fel y 
Parch. Eilis Edwards, M.A., athraw Moeseg yn 
Athrof a Dduwinyddol y Bala. Yr oedd ef yn 
fachgenyn lled ieuanc y pryd hwn, a rhoddwyd 
arno ef, ynghyd âg amryw o frodyr ieuainc 
eraill, i ddarllen papur ar y "pedwar peth 



Digitized by 



Google 



f\ 



DANIEL OWBN. 29 

bychan " a nodir gan Solomon yn Llyfr y Diar- 
hebion, a threuliwyd cyfarf od difyr yn gwratado 
arnynt yn darllen eu cyfansoddiadau — y tro 
cyntaf erioed i'r pedwar, yn ol pob tebyg; — " 
gymmeryd rhan gyhoeddus ynddi. Yn yr ail 
gymdeithas hon, fed y gellir ei galw, cymmerai 
Daniel Owen ran flaenllaw. Oddeutu yr un 
j adeg, ac ef allai fel math o efelychiad i'r gym- 
deithas uchod, cychwynwyd uri anenwadol 
Seisnig yn y dref. Materion gwleidyddol a 
gwyddonol a ymdrinid â hwy yn benaf yn y 
gymdeithas hon, ac o herwydd fod yr iaith 
Seisnig yn cael ei defnyddio, cauid allan y 
rhan fwyaf o'r bechgyn Cymreig, ond cawn 
fod Daniel Owen wedi ymuno â hon hefyd, ac 
yn cymmeryd rhan yn ei gweithrediadau. Yn 
nghyfarfod diwedd y tymhor adroddodd A 
Naturàl Bridge, dernyn cywrain o eiddo y gof 
dysgedig Elihu Burritt. Dengys hyn mor 
awyddus ydoedd, ergwaethaf ei amddifadrwydd 
o'r hyn a eilw Wil Bryan yn cheelc, i gym- 
meryd mantais ar bob cyfleusdra i ddiwyllio ei 
hun. 

Yn dechrtu pregtthu. 
Arferai Daniel Owen fynychu Ysgol Sabboth- 
ol a gedwid mewn tŷ annedd yn Rhydygoleu, 



Digitized by 



Google 



30 COFIANT 

o ba un y tyfodd eglwys bresennol Maesydre, 
Yr oedd yr ysgol hon dan ofal y fam eglwys yn 
yr Wyddgrug. Tr oedd Daniel Owen oddeutu 
19eg oed pan y daeth yn aelod o Ysgol Sab- 
bothol y dref. Nid oedd eto wedi ei dderbyn yn 
gyfiawn aelod, er ei fod wedi ei ddwyn i fyny yn 
seiat y plant. Er fod ei fuchedd yn gwbl ddi- 
argyhoedd, ac mai pobl y capel oedd ei gyfeill- 
ion, ac yn mhethau y capel y cymmerai ddydd- 
ordeb. Ac er iddo gael ei gymhell yn fynych i 
ddod yn gyflawn aelod, ni chymerodd y cam 
hwn hyd y flwyddyn 1859, sef blwyddyn y 
diwygiad. Yn ol a gly wsom, ni welwyd golyg- 
feydd mor gyffrous yn yr Wyddgrug, ac mewn 
rhai rhanau o Gymru, eto adeg hyfryd iawn yd- 
oedd y tymhor hwn. Ymunodd Uawer â chref - 
ydd, ac yn eu plith Daniel Owen, yn ŵr ieuanc 
23ain oeà. Yn y flwyddyn 1864 dygwyd ei 
achos gerbron yr eglwys fel ymgeisydd am y 
Weinidogaeth. Cynnyrchodd y cais beth syn- 
dod ymhlith yr aelodau, o herwydd hyd yr adeg 
hon nid oedd Daniel Owen wedi cymmeryd un- 
rhyw ran yn moddion cyhoeddus y capel. Er 
hyny yr oedd wedi profi ei hun yn ẃr ieuanc o 
allu diamheuol yn y cymdeithasau dadleuol, ac 
yn nghyf arfodydd Uenyddol y dref. Diau f od y 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 31 

gwyleidd-dra naturiol, oedd yn elfen mor amlwg 
ynddo, wedi peri iddo fod yn ymarhous i gym- 
meryd rhan gyhoeddus yn y gwasanaeth. Y 
mae efe ei hun wedi dwyn tystiolaeth mai ildio 
i gymhelliadau taer ei gyfeillion a barodd iddo 
ddechreu pregethu, at lenyddiaeth yr oedd gog~ 
wydd cryf ei f eddwl ef o'r cychwỳn, eto, gallwn 
fod yn sicr fod y cyfeillion a'u hannogodd i 
ymaflyd yn ngwaith y Wéinidogaeth yn gweled 
ynddo gymhwysderau arbenig, onide ni buasent 
byth yn ei wthio i gymmeryd y cam hwn.' 
Oddiwrth yr hyn a ysgrifenodd ei hun, ac wrth 
alw i'n côf ei gyfeiriadau at y cam hwn, credwn 
na argyhoeddwyd ef ei hun erioed ei fod wedi 
ei alw i'r gwaith o bregethu, ac efallai nas 
gellir dweyd iddo un amser gael ei feddiannu 
gan ysbryd pregethu. 

Ar ol i'r achos gael ei osod o flaen yr eglwys, 
cafodd ganiatâd i fyned ymlaen. . . . Tn y tý 
annedd yn Pownall's Row, Maesydrê, lle y 
cynhelid yr Ysgol Sabbothol, y pregethodd ei 
bregeth gyntaf, a hyny ar noson waith; ac er 
nad oedd ond ystafell fechan, a'r gynnulleidfa 
yn cyfatteb i'r Ue, eto Ued anhwylus f u arno, y 
fath oedd ei ddiffyg hunan-feddiant, fel y gorfu 
iddo fyned i'w logell, a dwyn allan yr hyn oedd 



Digitized by 



Google 



32 COFIANT 

wedi ei baratoi mewn ysgrifen. Yn fuan ar 
ol hyn, pa fodd bynnag, pregethai yn y dref, 
a'r tro hwn llwyddodd i fyned drwy ei waith 
yn ddi-brofedigaeth ; yn wir, er boddlonrwydd 
cyffredinol. Ei destyn ydoedd Galatiaid vi. 7, 
" Na thwyller chwi : ni watworir Duw ; canys 
beth bynnag a hauo dyn, hyny hefyd a fed efe." 
Dyma y desgrifíad a gawsom o'r bregeth gan 
un oedd yn ei gwrando, — " Yr oedd yn bregeth 
feddylgar, wedi ei chyfansoddi yn fanwl, ac 
mewn iaith ystwy th a phrydf erth : yr oedd mîn 
a bachau ynddi, a chyfeiriad ymarferol i'r holl 
sylwadau; y traddodiad yn weddaidd a natur- 
iol, a gwelid yn ei bregeth gyntaf yn y capel 
y nodweddion a'i hynodai mewn blynyddoedd 
dilynoL" Hamddenol, meddir, ydoedd ei ddull 
o draddodi — nid oedd yn canu nac yn dyrchafu 
ei lef — er na byddai yn dibrisio y rhai a allent 
wneyd hyny yn effeithioL Yr oedd ei bregeth 
yn gyffelyb i'w arddull lenyddol, yn hynod o 
syml ac i'r pwyni Nid oedd yn curo o amgylch 
y twmpathau, dywedai yr hyn oedd ganddo yn 
glir a hynod ddigwmpaa Teimlid wrth ei 
wrando ei fod yn siarad wrth ei gynnulleidfa. 
Nid siarad am y gwirionedd, ond ei draethu 
wrth ei wrandawyr. O herwydd hyn, er nas 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 33 

gellid dweyd ei fod yn bregethwr poblogaidd, 
eto yr oedd yn ennill sylw ei wrandawyr yn 
gyffredinol. Tr oedd yn bregethwr " dyddorol 
iawn," meddai un chwaer o'r dref hon wrthym. 
Anfynych y cly wyd ef yn pregethu ar bync- 
iau athrawiaethol, ac ni roddai lawer o le i 
esboniadaeth. Desgrifio ac elfenu cymmeriadau 
ydoedd y duedd amlycaf yn ei bregethu, fel 
y gwelir yn ei Offirymaw Neülduaeth Tm- 
hoffai mewn desgrifîo cymmeriadau am y rhai 
na ddywedir ond ychydig iawn yn y Beibl 
ei hun. Tn wir, oddiwrth y cyfeiriadau lleiaf 
tynai ddarlun cyflawn o honynt, a nyddai o'i 
ddychymmyg ei hun hanes bywyd aml un, er 
engraipht, T gŵr a ddymunai yn gyntaf gaeì 
myned a chladdu ei dad cyn dilyn yr Iesu, a 
diau ei fod yn fynych yn cael ei gario ymaith 
gan ei ddychymmyg, f el y gellir dweyd am un o 
bregethwyr enwogaf Scotland, sydd yn dra hoff 
o ymdrin â chymmeriadau Beiblaidd Tr oedd 
ei wedd a thôn ei lais yn ddwys a difrifol, ac ni 
roddai ffordd i'r hwmowr ddaeth i'r golwg yn et 
ysgrifau. T mae y pregethau a gyhoeddodd yn 
nghyfnod ei waeledd yn gosod allan yn lled glir 
i'r darllenydd ei nodweddion arbenig fel pegeth- 
wr. Tr oedd y dull hwn yn llai cyflredin y pryd 



Digitized by 



Google 



34 COFIANT 

hwnw, yn enwedig yn mysg y Methodistiaid nag 
ydyw heddyw, ac nid pawb oedd yn mwỳnhau 
yr elfeniad clir a threiddiol o gymmeriadau a 
geid yn mhregethau Daniel Owen, eto r pan 
gyhoeddwyd hwy yn y Drysorfa, ennillasant 
sylw a chymmeradwyaeth ucheL 

Tn haf 1865 aéth i mewn i Athrofa y Bala, 
ac arhosodd yn y Coleg hyd ddiwedd y flwyddyn 
1867. Hyfryd yw dwyn tystiolaeth i garedig- 
rwydd cyfeillion yr Wyddgrug tuag ato yr 
adeg hon. Yn ol ei dystiolaeth ef ei hun, ac 
yn wir, oddiwrth yr hyn a glywsom gan eraill, 
ni wnaeth gynnydd mawr yn ei efrydiau yn y 
Coleg. Yr ydoedd eisoes yn 29 oed, ac er ei fod 
yn lled gyfarwydd â'r iaith Saesneg, eto, nid 
oedd wedi cael nemawr baratoad yn elfenau 
dysgeidiaeth, ac yr oedd erbyn hyn wedi cael 
blâs ar ddarllen llenyddaeth Seisnig, ac ar ol 
myned i'r Bala, cafodd gyfleusdra i ymroddi i 
ddarllen. Nis gellir dweyd iddo erioed ddysgu 
efrydu yn ystyr fanwl y gair, a dywed un 
oedd yn y Bala yr un amser ag ef, ac un a gaf- 
odd gyfleusderau arbenig i'w adwaen mewn 
blynyddoedd diweddarach, fod yn amheus a 
fuasai yn manteisio Uawer pe yn cyfyngu ei 
hun i'r efrydiau arf erol. Eto i gyd, safodd yn 



Digitized by LjOOQ lC 



DANIEL OWEN. 35 

lled uchel yn arholiad y Coleg mewn rhai 
pynciau. Yr oedd yn sefyll rywle yn y canol 
ar y rhestr mewn materion duwinyddol. Es- 
geulusai rai cangenau, megis Meintonaeth yn 
hollol. Pan y dywedai un o'i gyd-efrydwyr, 
"Tyr'd i ddosbarth Algebra, Daniel." "Na," 
meddai yntau, " nid wyf yn greadur cyfrifol" 
Efallai mai ofer fuasai ceisio ei rwymo dan 
ddisgyblaeth arferol y Coleg. 

Dyfynwn yr hyn a ddy wed un o'i gyd-efryd- 
wyr mwyaf disglaer, — " Efallai mai gwell oedd 
iddo gymmeryd ei ffordd ei hun. Araf yr oedd ei 
alluoedd yn addfedu, a phe gosodid gorf odaeth 
arno, diau y gwnelid cam âg ef. Tyfodd ei dal- 
entau i'r hyn oeddynt yn ddistaw ac arafaidd." 
Naturiol ydy w i ni ofyn, A oedd gan ei ath- 
rawon neu ei gyd-ef rydwyr unrhy w syniad am y 
posiblrwydd iddo enwogi ei hun raewn by wyd ? 
Ateb nacaol a gawsom i'r cwestiwn hwn. Er 
mor graff ydpedd Dr. Edwards, y mae'n hollol 
sicr na ddychymmygodd ef, mwy na chyd- 
efrydwyr Daniel Owen, y byddaá ei enw yn un 
o'r rhai mwyaf hysbys yn Uenyddiaeth ei wlad 
cyn diwedd y ganrif ; a'i f od yn un o'r ychydig 
efrydwyr y ceid model cerflun o hono o fewn 
muriau y Coleg. Nid yw hyn i ryfeddu ato.. 



Digitized by LiOOQ lC 



36 . COFIANT 

Nid oedd yna argoelion o'i allu i'w ganfod yn ei 
waith yn yr Àthrofa, ac yr oedd y Uwybr a 
gymmerodd yn un hollol newydd. D'od o hyd 
i'w ddawn a ddarf u ymhen blynyddoedd diwedd- 
arach. Dodwn yma sylwadau y Parch. Bichard 
Evans, Harlech am dano, yn nghartre yr hwn y 
lletyai yn ystod ei arosiad yn Àthrofa y Bala: — 
"Gallaf finnau ddweyd am dano fel ag y 
dy wed pawb yr wyf yn credu a ddaeth i gyff- 
yrddiad âg ef, ei fod yn un o'r rhai mwyaf 
dymunol, yr oedd yn gwmni diddan, ac yn gyf- 
aill ffyddlawn ac yn garedig i bawb, ac yn tynu 
serch pawb tuag ato. Efe, yr wyf yn credu, 
oedd ffafrddyn y Bala tra y bu yno. Yr oedd y 
pryd hwnw yn or-hoff o'r digrifol. Os byddai 
rhywbeth f elly wedi cael ei ddweyd neu ei wneyd, 
neu rhyw berson felly yn y cyffiniau, byddai 
Dan (oblegid dyna fel y gelwid ef gan ei gyd- 
ef rydwyr) yn bur sicr o wybod am dano a chael 
mwynhad mawr oddiwrtho, ond er mor hoff 
oedd o'r digrifol, ni welais mohono erioed yn 
gwneyd dim i ymylu ar ddirmygu na gwawdio 
neb. Na, yr oedd yn foneddwr yn ei holl ym- 
ddygiadau, ac ni byddai dim y pryd hwnw ag y 
byddai ef yn ei anghymmeradwyo yn f wy nag 
ymddygiadau isel-wael. [Gallwn ychwanegu 



Digitized by 



Google 



DÀNIEL OWEN. 37 

fod y nodwedd hon yn amlwg ynddo hyd y dî- 
wedd]. Nid wyf yn meddwl fod dîm o waith 
y Coleg wedi ennill llawer o serch Mr. Daniel 
Owen, ac nis gallaf ddweyd pa ran o'r gwaith 
aeth a mwyaf o'i f ryd ; ond gwn yn dda pa ran 
aeth a lleiaf, sef Mathematics. Yr wyf yn 
çredu na ehawsant ddim o'i serch. Yn wir, yr 
oedd yn wir gâs ganddo hwynt; ond er y cwbl 
yr oedd ef yn efrydydd cydwybodol, er nms 
gellid dweyd ei fod yn un aiddgar iawn. Nis 
gallasai, er hyny, oddef gwastraffu ei amser. 
Arferai aros i fynu yn hwyr i ddarllen, ac 
mewn canlynid nid oedd yn godwr boreu, ac 
felly mewn brys y byddai yn paratoi ei hun i 
fyned i'w ddosbarth erbyn naw," 

Adeg hapus yn ei fywyd ydoedd y cyfnpd 
hwn. Daeth i gylch hollol newydd, er na ffurf- 
iodd gyf eillgarwch agos ond âg ychydig, eto, 
edrychid arno gan yr efrydwyr yn gyffredinol 
fel un diddan, synwyrol, a chraff ; yr oedd ar y 
telerau goreu â phawb, a meddai ystôr ddi- 
derfyn o hanesynau yn egluro y " dynol deulu." 
Yn ei Hiraethgàn i'r Parch. John Evans, Croes- 
oswallt — un o'i gyf eillion mwyaf mynwesol yn 
ystod ei arosiad yn y Bala — cawn gyf eiriadau at 
y cyfnod hwn ar ei fy wyd : — 



Digitized by 



Google 



38 COMÀNT 

Eisteddais wrtîh dy ochr lawer awr 

Ár fainc 7 Coleg ddyddiau hapus gynt, 
Pan oedd hoenusrwydd ysbryd yn rhoi gwawr 

Áx ein breuddwydion— aethant gyda'r gwynt ; 
Pa le mat'r bechgyn oeddynt o gylch y bwrdd, 

Bhai yma, a rhai acw— -rhai'n y ne' P 
A gawn ni, eto gyda'n gilydd gwrdd 

Heb neb ar ol— heb neb yn wâg ei lef 

Collgwynf a ydoedd colli'r dyddiau pan 

Cyd-rodiem hyd ymylon Tegid hen, 
Cyn i'w ramantus gyssegredig lan 

Gael ei halogi'n hagr gan y trên ; 
Er byw yn £ain, fel hen geüylau Bice,* 

Ein calon oedd yn hoew ac yn llon ; 
Pwy feddyliasai, dywed, ar ein Hais 

Mor weigion oedd ein pyrsau'r adeg hon P 

Yn gadael Cole^ y Bala. 

Fel y sylwyd uchod, gadawodd Daniel 
Owen y Bala ymhen dwy flynedd a hanner, 
sef yn ystod gwyliau y Nadolig, 1867. Yr oedd 
ei ymadawiad yn sydyn ac annisgwyliadwy 
iddo ef ei hun, yn ogystal ag i athrawon y 
Coleg. Y mae tegwch ai goffadwriaeth yn 
galw am i ni egluro yr amgylchiadau a barodd 
iddo gymmeryd y cam hwn. Yr ydym eisoes 

* Mr. Eice Edwaids, gan yr hwn y llogid ceffylau gan yr 
efrydwyr i f yned i'w teithiau. 



Digitized by 



Google 



DÀNIEL OWEN. 89 

wedi cyfeirio at garedigrwydd ei frawd hynaf 

Dafydd tuag ato, a diamheu f od adgofion am yr 

hyn a wnaeth yn lliwio desgrifiad y Nofelydd o 

^ " Bob " yn Bhys Lewis. Cyn myned i'r Athrof a, 

\ gwnaed cytundeb rhwng y ddau frawd, yn ol yr 

hwn yr oedd Dafydd i ofalu am eu mam a'u 

chwaer Leah — yr hon oedd yn wanaidd ei 

\ hiechyd — hyd nes y byddai Daniel wedi gor- 

phen ei addysg yn yr Athrofa; ond ychydig 

cyn gwyliau y Nadolig, 1867, derbyniodd Daniel 

! lythyr oddiwrth ei frawd yn ei hysbysu ei f od 

wedi priodi, ac wedi gwneyd cartre iddo ei hun. 

Parodd hyn i'w frawd ieuangach benderfynu 

. mai ei ddyledswydd ydoedd d'od adref a chyn- 

/ nal ei fam a'i chwaer rhag myned i ymofyn am 

! elusen blwyf ol. Ni fynegodd ei resymau dros ei 

i ymadawiad i Dr. Edwards nag i neb o'i gyfeill- 

ion. Tr eglurhad a roddir am ei ddistawrwydd 

ar y pwynt hwn ydyw annibyniaeth ei ysbryd, 

ynghyd âg annhueddrwydd i ddweyd ei gẃyn, 

nac i dderbyn cymhorth gan eraill. Tmhen 

blynyddoedd ar ol hyn y daeth Dr % Edwards i 

wybod y gwir reswm am ei ymadawiad cyn 

gorphen ei dymhor yii y Bala. Nis gellir llai na 

gofidio, ar un golwg, na buasai wedi egluro yr 

holl amgylchiadau i'r Prif-athraw. Pa fodd byn- 



Digitized by 



Google 



40 COFIANT 

aag, dychwelodd yn ol i'r Wyddgrug, ac aeth ar 
ei union o'r orsaf cyn myned adref , at Mr. John 
Angell Jones, mab ei hen f eistr, i ymof yn gwaith. 
Tmafaelodd ar unwaith yn ei alwedigaeth, gan 
weithio ar y bwrdd f el cyni Ceir yn ei ymddyg- 
iad yn yr holl amgylchiadau hyn ddangosiad o 
gymmeriad Daniel Owen gymaint a dim. Nis 
gallai feddwl am aros yn y Bala — er mor dded- 
wydd ydoedd — ar draul gadael ei hen fam a'i 
chwaer fethiantus yn ddiswcr, oblegid nid oedd yr 
ychydig a ennillid ganddynt hwy drwy gymmer- 
yd i mewn ddillad i'w golchi yn ddigon i'w cyn- 
naL Fel hyn bu yn gweithio a'i ddwylaw fel 
teiliwr am rai blynyddoedd wedi dychwelyd o'r 
Bala, a'r tebyg y w mai ei ofal ffyddlawn am ei 
f am a'i chwaer a barodd iddo aros yn ddi-briod. 
Àrf erai bregethu yn gyson ar y Sabboth, ac yn 
ol yr hyn a ysgrif enodd ef ei hun, cawn iddo 
fod yn pregethu yn ystod y tymhor hwn yn 
mhrif gapelau y Cyf undeb yn Ngogledd Cymru, 
ac yn amry w o drefi Lloegr, megis Liverpool a 
Manchester. Ystyrid ef yn bregethwr cym- 
meradwy, yn enwedig gan y dosbarth mwyaf 
deallgar o'r gwrandawyr, ac y mae adgof- 
ion am ei bregethu yn aros hyd heddyw 
mewn rhai manau. Testyn y bregeth olaf a 
draddododd ydoedd, " Canys ni allai ef e f od yn 



Digitized by 



Google 



<V 



DANIEL OWEN. 41 

guddiedig." Y gyntaf o'r pregethau a ymddang- 
osodd yn Offrymau NeiUduaeth. Yn ystod y 
blynyddoedd hyn, bu yn dra gwasanaethgar 
gyda'r achos yn yr Wyddgrug. Cymmerai ran 
amlwg ìawn yn nghyfarfodydd y Nadolig; yn 
wir, daeth plyg newydd i'r golwg yn ei ddawn 
wrth areithio yn y cyfarfodydd hyn na chan- 
fyddwyd ef yn ei bregethau. GoHyngai y 
ffrwyn yn rhydd i'w arabedd, a mynych y gwel- 
wyd ef am chwarter awr yn ymollwng i draethu 
y pethau mwyaf digrifol a doniol, a'r rhai hyny 
wedi eu cymysgu à llawer iawn o addysg a 
moes-wersi buddiol, nes y byddai y dorf fawr 
wedi ei gwefreiddio drwyddi. Wele rai o'i des- 
tynau,— " Bethma," " Manteision tlodi/' " Siarad 
â Siaradwyr, ,, " Meibion a Merched," "Y Difyr 
a'r Da." Ymddangosodd ei sylwadau ar y tes- 
tynau uchod yn y Siwtrrn, a gyhoeddwyd mewn 
blynyddoedd diweddar gan Mr. J. Lloyd Morris, 
o'r dref hoa Yn y blynyddoedd hyn bu yn 
Holwyddorwr yr Ysgolion Sabbothol, yn Nos- 
barth yr Wyddgrug, am y tymhor o dair bly nedd 
Yn ystodd y blynyddoedd ar ol ei ddychwel- 
iad o'r Bala, pan yn dilyn ei alwedigaeth fel 
teiliwr, daeth yn dra hyddysg mewn llenydd- 
iaetb fiug-chwedleuoL Byddai /orweithiau am- 



Digitized by 



Google 



42 COFIANT 

ry w o'r prif nof elwyr yn cael eu darllen yn 
uchel yn y gweithdy. Tn wir, yr oedd yn f ath 
o gymdeithas darllen; a dywed un oedd yn 
bresennol fod yr oll o nofelau Syr Walter Scott 
wedi eu darllen yn y modd yma (yr hyn sydd 
ynddo ei hun, yn ol un beirniad lled enwog, yn 
liberal e(hbcation) ; yr oll o weithiau Charles 
Dickens ; amry w o nofelau Thackeray a Geogre 
Eliot Derbynid y Daüy News bob dydd i'r 
gweithdy, a darllenwyd pob gair o hanes Prawf 
Tichborne ganddynt Y mae yn sicr fod Daniel 
Owen yn darllen llawer ar ei ben ei hun. Der- 
byniai y Traethodydd, a chynnaliai ddosbarth 
darllen ar nos Fawrth yn y capel ag oedd yn 
gofyn am baratoad lled f anwl gogyf er âg ef. Yn 
wir, yr oedd ar hyd ei oes yn ddarllenwr mawr 
mewn rhai cyfeiriadau, ac yn ddarllenwr hynçd 
o gyflym. Y mae yn amheus genym a oedd yna 
yng Nghymrü, tuallan i swyddfeydd y Wasg, 
ddarllenwr eangach ar newyddiaduron. Der- 
byniai a darllenai braidd yr oll o'r newyddiad- 
uron Cymreig a gyhoeddid. 

Teimlai ers amser anesmwythid gyda golwg 
ar ei amgylchiadau. Prin yr oedd yr hyn a 
ennillai yn ddigon iddo allu cadw ei gartre. Àc 
nid oedd yn teimlo addfedrwydd i ymgyflwyno 



Digitized by LiOOQ lC 



DANIEL OWEN. 43 

yn hollol i waith y Weinidogaeth, er iddo un- 
waith gael gwahoddiad i fyned yn weinidog ar 
eglwys lled gref yn Sir Feirionydd. Penderfyn- 
odd gychwyn masnach ei hun f el Taüor and 
Draper, mewn cyssylltiad à gŵr ieuanc arall. 
Owenodd Bhagluniaeth arno, ac ymhen ych- 
ydig daeth i amgylchiadau cysurus, yr hyn 
oedd yn brofiad newydd iddo. Ond yn 
Mawrth, 1876, torodd ei iechyd i lawr. Tra yn 
symud rhôl o frethyn yn y Shop torodd gwaed- 
lestr iddo, a chollodd lawer o waed ; ofnid am ei 
einioes am amser maith; offrymwyd gweddiau 
taerion ar ei ran yn eglwys yr Wyddgrug; a 
chlywsom ef yn cyfeirio gyda dwysder at yr 
adeg hon yn ei gystudd diweddaf. Ac er i'w 
einioes gael ei harbed, eto gwanhaodd ei nerth 
yn fawr, crymodd ei wàr, ac aeth i wisgo gwedd 
hynafgwr cyn ei fod yn llawn deugain mlwydd 
oed Wele y cyfeiriad a wneir at yr afiechyd 
hwn gan Daniel Owen yn y bras-linelliad o'i 
fy wyd :— 

" Yn Mawrth, 1876, torais blood-ve88d yn yr 
ysgyfaint dair gwaith mewn ystod pythefnos. 
Ni feddyliodd neb y buaswn yn byw, a bum yn 
dihoeni am flynyddau. Bu Dr. Edwards (mab y 
Parch. Roger Edwards) a Dr. John Roberts, Caer, 
yn hynod ofalus o honof y pryd hwnw." 



Digitized by 



Google 



44 COFIANT 

Nid yn unig yr oedd ei nerth wedi anmhartt 
f el nad allai gymmeryd gof al o'i fasnach, ond yr 
oedd yr afiechyd wedi eflbithio yn ddwys ar ei 
nervou8 system. Tmhen rhai misoedd ar ol 
hyny yr oedd y Parch. Edward Mathews yn preg- 
ethu yn yr Wyddgrug, a themtiwyd ef i fyned i 
wrando arno yn yr hwyr. Ar gymhelüad taer 
ei gyfeillion aeth i eistedd i'r gadair o dan y 
pulpud yn y sêt f awr, gan wynebu felly y gyn- 
nulleidfa. Bu hyn yn ormod iddo ddai Gorfu 
iddo gilio a myned allan ymhen ychydig fyn- 
ydau; a byth er hyny bu arno ofn cynnulleidfa 
f awr. Arosai i wrando yn y Vestry am amser 
maith ar ol hyn; ac ymhen blynyddoedd di- 
weddarach eisteddai yn agos i'r drws. Yn mis- 
oedd yr haf dilynol aeth i Bangor-is-y-coed, ger 
Gwrecsam, i aros gyda Mr. W. R. Evans, yn awr 
Clerìe of the Peaee, swydd Ddinbych. Bu y cyf- 
newidiad hwn, ynghyd â'r gofal tyner a gym- 
merid o hono gan Mrs. Evans, ynfoddion i adfer 
ei iechyd i raddau helaeth. îr oedd yn byw 
mewn ofn parhaus rhag i waed-lestr dori yn ei 
ysgyfaint, a llethid ef ar amserau gan y teim- 
ladau hyn. Yn ystod ei arosiad yn Bangor-is-y- 
coed daeth i gyfarfyddiad à'i hen athraw, Dr. 
Edwards, yr hwn y pryd hwnw a ddaeth i ddeall 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 45 

y rheswn paham y gadawodd y Bala; arwein- 
iodd hyn y Doctor i gymmeryd dyddordeb 
adnewyddol yn ei hen efrydydd. 

Er pob cymhelliad o eiddo cyf eillion yr Wydd- 
grug, methwyd a chael ganddo i gymmeryd ei le 
fel cynt. Methwyd a chael ganddo, er pob per> 
swad, i afael yn ngwaith y Weinidogaeth mwy. 
Diau mai un rheswm am hyny ydoedd gwendid 
ei iechyd, yr hwn oedd wedi effeithio mor fawr 
ar ei nerth gewynol nes peri fod annerch cyn- 
nulleidfa yn ei lethu. Tra y teimlai yn dra 
chartrefol, yn enwedig yn y rhan ddiweddaf o'i 
fywyd, mewn cylchoedd bychan, eto arswydai 
wynebu cynnulleidf a yn Neuadd y Dref , hyd yn 
oed yn y cymmeriad o gadeirydd cyfarfod y 
Nadolig. Yn ychwanegol at hyn, y mae ei 
dystiolaeth ef ei hun yn y bras-llinelliad y dy- 
fynwyd o hono eisoes, yn profi nad oedd 
yn aigyhoeddedig ei fod wedi ei alw i'r 
gwaith hwn. Ychydig amser cyn ei farw- 
olaeth yr oeddid yn ymddiddan â dau ŵr ieuanc 
fwriadant f yned i'r Weinidogaeth yn y dref hon, 
a gofynwyd iddo ef ddweyd gair wrthynt, yr 
hyn a wnaeth gyda dwysder nad anghofier ef 
gan neb oedd yn bresennol. " Byddwch yn sicr," 
meddai, "eich bod yn eich lle, os teimlwch eich 
bod wedi eich galw i'r gwaith o bregethu bydd- 



Digitized by 



Google 



46 . COFIANT 

wch yn y sefyllfa f wyaf dedwydd ar wyneb y 
ddaear. O'r oclir arall, os na theimlwch yr 
argyhoeddiad o hyn yn eich mynwesau eich 
hunain, byddwchyn y cyflwr mwyaf annedwydd 
o bawb." Erioed ni chly wsom ef yn siarad gyda 
y fath ddifrifwch a dwysder. Daethí er hyny 
yn raddol i ymaflyd mewn gwaith o f ewn cylch- 
oedd mwyaf neillduedig yr eglwys. Ymgym- 
merodd a bod yn athraw yn yr Ysgol Sabbothol, 
a gellir dweyd ei fod yn athraw tra llwyddian- 
nus. Dosbarth o bobl mewn oed, yn meddu 
gwybodaeth lled helaeth oedd yn gwneyd i f ynu 
ei ddòsbarth. Yr oedd yn un o'r darllenwyr 
goreu. Clywsom un o'i gyd-efrydwyr mwyaf 
galluog yn Athrofa y Bala yn dweyd ei fod y 
darllenwr goreu yn y Coleg. Rhoddai bwys ar 
ddarllen fel athraw. Disgwyliai i bawb ddarllen 
gan "osod allan y synwyr." Er fod ei ddosbarth 
yn cjoinwys dynion o wahanol oedran a chyr- 
haeddiadau, llwyddai i wneyd yn ddyddorol ac 
addysgiadol i bob un. 

Bu yn dra ffyddlon gyda chymdeithas y bobl 
ieuainc, yr hon a gyf arfyddai nos Sabbath yn y 
Schoolroom ynglŷn â'r capel. Bu Uyfr y Proff- 
eswr Drummond ar Natwral Law va the Spiritual 
world yn destyn trafodaeth am un tymhor. Un 
noswaith gwelwyd gŵr ieuanc dieithr yn y 



Digitized by LiOOQ lC 



DANIEL OWEN. 47 

gymdeithas hon, ac wrth ei alw i ddweyà gair 
prophwydai yr athraw y byddai yn f uan yn un 
o wýr mwyaf adnabyddus ei wlad. Y gŵr ieu- 
anc hwnw ydoedd Mr. T. E. Ellis, marwolaeth 
cynnar yr hwn sydd wedi peri y f ath alar cyff- 
redinol, Cawn hefyd iddo gymmeryd rhan 
flaenllaw mewn cymdeithas ddadleuol a sef- 
ydlwyd yn 1888. Lljrwyddai yr holl gyfarfod- 
ydd gyda deheurwydd amlwg. 

Drachefn, pan sefydlwyd canghen lewyrchus 
o Gymdeithas.yr Iaith Gymraeg yn yr Wydd- 
grug, yn 1892, efe a weithredai fel Uywydd ac 
athraw y gymdeithas hyd nes y daliwyd ef gan 
ei gystudd diweddaf. Yn y cyfarfodydd hyn 
darllenid rhanau Cymru Fu. Rhanau o weith- 
iau Charles Edwards, Alun, Ceiriog, ac Eben 
Fardd. Yr oedd yr athraw yn Gymro zelog, ac 
ni chollai y cyfleusdra am flynyddoedd i argym- 
hell pobl ieuanc y dref i ddysgu Cymraeg, a 
llawenhau yn fawr o herwydd y deffroad Cym- 
reig gymmerodd le y blynyddoedd diweddaf. 
Cydymdeimlai yn fawr â'r ysgol newydd mewn 
llenyddiaeth a barddoniaeth Gymreig. 

Materion Cyhoeddus a Threfol. 

Er mai f el llenor yr adwaenir Daniel Owen, eto 
cymmerai dyddordeb, ac yn wir cymmerodd ran 



Digitized by 



Google 



48 COFIÀNT 

flaenllaw yn materion gwleidyddol y sir a'r dre£ 
Tn nechreu y flwyddyn 1874 cynhaliwyd cyfar- 
f od cyhoeddus yn Neuadd y Dref i gyd-lawenhau 
am fuddugoliaeth Syr Bobert Cunliffe yn yr 
etholiad cyffredinol oedd newydd derfynu, a 
phan y caed brwydr dair-onglog yn Mwrdeis- 
drefi Fflint, yr oedd amry w o brif arweinwyr y 
Rhyddfrydwyr yn y rhanau hyn o'r wlad yn 
bresennol, megis Syr George Osborne Morgan, 
A.S., Mr. Samuel Holland, A.S., Mr. Thomas 
Gee, ac erailL Galwyd ar Mr. Daniel Owen i 
anerch y cyfarfod f el cynnrychiolydd y gweith- 
wyr. Nid heb bryder yr edrychai ei gyfeillion 
arno yn sefyll i fynu mewn lle mor bwysig. Ond 
aeth drwy ei ẃaith yn dra Uwyddiannus. Yr 
oedd wedi paratoi anerchiad campus, yr hwn a 
draddodai gyda hunanfeddiant a dylanwad 
mawr, a'r teimlad cyffredin ydoedd mai efe a 
wnaeth yr araeth oreu y noswaith hono, er y 
gwŷr grymus oedd ar y llwyfan. Testyn ei 
araeth ydoedd "Bonedd a Gwerin ein gwlad." 
Dangosodd ei ddoethineb arferol yn y dewisiad 
o'r testyn, ac yn ei ddull yn ymdrin âg ef . Nid 
aeth i mewn i gwestiynau y dydd, gadawodd y 
rhai hyny i'r gwŷr mwy cyf arwydd oedd i gym- 
meryd rhan yn y cyf arf od ; ond dangosodd ber- 



Digitized by 



Google 



DÀNIEL OWEN. 49 

thynas dibyniad y gwahanol ddosbarthiadau 
ar eu gilydd, a'u rhwymedigaeth tuag at eu 
gilydd, mewn dull clir a chartrefol, gan wneyd 
defnydd o'i arabedd a'i ysmaldod chwareus. 
Teimlodd pawb fod yna ryw elfenau arbenig 
yn y gŵr ieuanc diymhongar oedd wedi ei 
fagu yn eu plith. Cymmerai dyddordeb arbenig 
yn yr etholiadau canlynol, ac er na cheisiodd 
anerch cynulleidfa yn gyhoeddus, eto gweithiai 
ei ran gyda'i blaid. Cododd o'i wely ychydig 
fisoedd cyn ei farw i bleidleisio dros Mr. J. 
Herbert Lewis. Yr oedd yn Rhyddfrydwr, ac 
yn Ymneillduwr cryf. Nid oedd ei chwaeth 
lenyddol wedi oeri na gwanhau dim ar ei zel 
Ryddfrydol nac Ymneillduol. Gellir dweyd am 
dano yntau f el y canwyd am ei hen f eistr, 
Angell Jones, — 

M Yr oedd yn bur i'r bôn i'w blaid." 
Yr oedd ynddo gydymdeimlad dwfn â'r teimlad 
Cymreig o'r cychwyn. Ynglŷn â by wyd trefol, 
yr oedd wedi ei ddewis er's rhai blynyddoedd 
yn aelod o'r Bwrdd Ueol, a phan newidiwyd y 
bwrdd hwn i fod yn Gynghor Dinesig, dych- 
welwyd ef yn anrhydeddua Yr oedd ei anerch- 
iad at yr etholwyr yn un o'r pethau mwyaf ffel 
a ymddangosodd yn yr etholiad. Llwyddodd i 



Digitized by 



Google 



50 COFIANT 

osod allan deimladau Thomas Bartley mewn 
ffurf chwaethus a llenyddoL Ânrhydeddodd y 
Cynghor Dinesig ei hun drwy ei ddewis i fod ei 
gadeirydd cyntaf, ac yn rhinwedd y penodiad 
hwn gwnaed ef yn Ynad Heddwch. Tchydig o 
weithiau y gallodd eistedd ar y faingc. Cyf- 
lawnai ei waith f el Cadeirydd gyda deheurwydd 
a natur dda. Er nad oedd yn meddu gwybod- 
aeth fanwl, nac hwyrach yn meddu llawer o 
flas ar fanion, eto yr oedd ei synwyr cryf, a'i 
ysmaldod diniwed yn llawer o gymhorth iddo 
yn ei swydd. Os nad oedd yn deall yn drwyadl 
bob mater a ddeuai ger ei fron, gellid bod yn 
sicr ei fod yn deall ysbryd a nodweddion ei gyd- 
aelodau yn drwyadl. 

Yn ystod y flwyddyn y bu yn ei swydd, sef 
1895, dioddefai lliaws o dlodion y dref oddiwrth 
galedi. Cymmerwyd y mater i fynu gan y Cyng- 
hor Dinesig, a phenderfynasant ofyn am gyd- 
weithrediad holl eglwysi y dref — yn Eglwyswyr, 
Ymneillduwyr, a Phabyddion. Caf wyd cynrych- 
iolaeth gyflawn o'r holl eglwysi, a gwnaed tref n- 
iadau i gasglu tuag at ddarparu Uuniaeth i blant 
tlodion y dref — llawer o ba rai a ofnid oedd 
mewn eisieu. Lly wyddid y pwyllgor a benodwyd 
i ofalu am hyn gan Mr. Daniel Owen, fel cadeir- 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 



51 



ydd y Cynghor Dinesîg. Trwy ei fedr a'i natur dda 
yn benaf Uwyddwyd i gael cydweithrediad hollol, 
a daeth cynrychiolwyr y gwahanol eglwysi i ad- 
nabod eu gilydd yn welL Profodd ei adnabydd- 
iaeth drylwyr o'r dref a'i thrigolion, gwyddai am 
enw, ie, Uysenw y cymmeriadau y gwneid ym- 
holiad yn eu cylch, a bu hyn, ynghyd â'i fedr- 
usrwydd i roddi olew ar olwynion y peirian- 
waith, yn fantais arbenig yn y cyfwng hwn. 

Ei Gystudd a'i Farwolaeth. 

Yr oedd yn amlwg fod ei iechyd yn gwanhau 
er's dros flwyddyn ; ond rywfodd, nid oedd hyn 
yn peri prydér i'w gyfeillion, yr oedd wedi bod 
i raddau yn wanaidd ei iechydd er's blynydd- 
oedd. Pan flurfiwyd y Cynghor Dinesig gyntaf, 
ac y ceisid ganddo fod yn gadeirydd, teimlai yn 
anhueddol i gydsynio, o herwydd sefyllfa ei 
iechyd, ond cymmerodd ei berswadio, pa fodd 
lynnag, i gymmeryd yr anrhydedd a gymhellid 
arno gan deimlad cyffredinol yr holl dref, a 
chyflawnodd ei ddyledswyddau newydd gyda 
yni a by wiogrwydd neillduol; ond dydd Gwener 
y Groglith cyntaf ar ol hyn, cymmerwyd ef yn 
glaf. a gorfu iddo ymgadw i'w ystafell ; ond o 
dan ofal ei feddyg ffyddlawn gwellhaodd ddigon 



Digitized by 



Google 



52 COFIANT 

i fyned allan. Bu yn y capel ychydig o weith- 
iau, a'r tro diweddaf y bu yno ydoedd Sabboth, 
Mai y 5ed, pan yr oedd pregeth angladdol yn 
cael ei thraddodi i unig f erch hen gydymaith ei 
oes, Mr. Isaac Jones, yr hon oedd yn gymmer- 
iad hynod o ddymunol. Elai hefyd am ychydig 
oriau yn ystod y dydd i'w fasnachdy yn mis- 
oedd yr haf ; ond fel yr oedd yr hîn yn oeri, 
cadwodd yn gwbl i'r tŷ, ac yn ystod y tair 
wythnos diweddaf, cyfyngwyd ef yn hollol i'w 
ystafell wely. Codai am ychydig amser yn ei 
ystafell hyd y diwedd. Dylid dweyd ei fod 
wedi gwerthu y tŷ a adeiladodd iddo ei hun 
o dan gysgod Bryn y Beili, bron gyferbyn â'r tŷ 
bychan lle y ganwyd ac y magwyd ef, ac yn yr 
hwn hefyd yr ysgrifenodd Rhys Lewis. Bu yn 
ffodus yn ei lety, — darfu i Mrs. Evans, gyda'r hon 
y lletyai, a Miss Jones, weini arno gyda gofal a 
thynerwch mawr. Gwnaed pobpeth a allai car- 
edigrwydd i leddfu ei gystudd. Nid arbedodd ei 
feddyg, Dr. Edwards, unrhy w ymdrech er ceisio 
ei wellhau, a galwodd ato y Doctoriaid Trushaw 
o'r dref hon, a Dobbie a Roberts o Gaerlleon, 
ond nid oedd dim yn tycio i beri gwellhad. 
"Yn wir, ofnai ef ei hun o'r dechreu nad oedd 
adferiad iddo; eto, hiraethai am gael gwella. 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 53 

Dymunai ain gael ymrçddi yn fwy i weithio 
gyda chrefydd. Os ydoedd ei lafur llenyddol, 
ynghyd â'r temtasiynau a all fod yn gyssyllt- 
iedig â by wyd felly, wedi myned a'i fryd yn or- 
modol, yn awr, pa fodd bynag, pan yr oedd y 
diwedd yn nesâu sefydlai ei feddwl ar y syl- 
weddau pur. Cafodd gysur arbenigyn Mhryddest 
Elfed ar " Orsedd Gras," yr hon a ymddangosodd 
y pryd hwn. Gwelsom ei fod wedi nodi allan 
rai darnau, a darllenai hwy eilwaith a thrachefn. 
Wele rai o'r darnau a nodwyd ganddo : — 

Gorsedd dirion, Gorsedd anwyl, Gorseddafraôloniaidffol, 
Gorsedd lle disgwylia Cariad am y rhai sy'n d'od ynoL 
Nos na dydd ni ddaw neb yno heb f od croesaw iddo ef — 
Nid oes porth na chauir rywbryd ond trugarog borth y nef î 
Nid oes cau ar hwn : mae Duw'n rhy hoff o wel'd ei blant 

fw gau ; 
A pho amlaf deuant, mwyaf yw ei ras yn amlhau : 
Mae'n earu'r llaw sy'n curo'n fynych, fynych, wtth y drws. 
Ac y mae'r fendith, wrth ei chadw'n hir, yn myned yn fwy 

tlws— 
M Briwsion P— -llefai'r wraig o Ganaan, o dan gur ei 

phryder trwm, 
Ond i enaid mor urddasol yr oeddbriwsion ynrhy lwm. 
Cadwodd Iesu'r briwsion, er i'w chalon dori bron yn ddwy. 

"Y pethau mwyaf" a lanwant ei feddwl yr 
wjrthnosau hyn ; eto, ar amserau, yr ymddang- 
osai yn Ued siriol. Dymunai yn fawr am ran 



Digitized by 



Google 



54 COFIANT 

yn ngweddiau ei frodyr a'i chwiorydd cref- 
yddol. Yr oedd yn credu yn ngweddiau yr 
eglwys. Credai fod yr Arglwydd wedi gwrando 
ei gweddiau yn flaenorol ar ei ran yn ystod ei 
gystudd trwm bedair blynedd ar bymtheg yn 
ol. Ymsiriolai wrth glywed fod yna weddiau 
yn cael eu hoffrymu yn barhaus drosto. Ystyr- 
iai fod hyn yn rhy w awgrym i " bwy yr oedd 
yn perthyn." Nos Sadwrn diweddaf y bu by w, 
gofynai i Miss Jones i ddarllen iddo gyfieithiad 
o emyn hwyrol Lyte, yr hwn a welir yn Llyfr 
Hymnau y Methodistiaid Calfinaidd : — 

" Trig gyda mi, îj Nuw mae'i dydd yn ffoi, 
Cysgodau yr hwyr o'm hamgylch sy'n crynhoi ; 
Dinana nerth y ddaear hon, a'i bri, 
Oynorthwy'r gwan, O arofl gyda mi." 

Gofynodd i'r holl bennillion oeddynt mor gyf- 
addas i'w sefyllfa ef gael eu darllen, a theimlai 
eu bod yn rhoddi cysur iddo fel yr oedd cys- 
godau yr hwyr o'i amgylch yn crynhoi. Yr 
oedd er's dyddiau yn credu fod dechreu y di- 
wedd wedi d'od, a gweddiau am i'r struggle fod 
yn fyr. Yr oedd ei natur neryous yn braw- 
ychu wrth feddwl am yr ymddatodiad, ac er ei 
fod yn suddo yn gyflym dydd Llun, eto yr oedd 
yn ymwybodol hyd y diwedd, a gwelid ef a'i 



Digitized by LiOOQ lC 



DANIEL OWEN. 55 

ddwylaw ymhleth yn fynych yn gweddio yn 
floesg am gael gollyngdod buan, ac am 8 o'r gloch 
boreu Mawrth, yr 22ain o Hydref, caniatawyd 
ei weddi. Bu farw ddau ddiwrnod wedi iddo 
gyrhaedd ei 59 mlwydd oed. 

Ei Gladdedigaeth. 

Pan ddeallwyd fod ei ysbryd wedi ehedeg 
ymaith, llanwyd yr holl dref a thristwch dwfn. 
Ac er nad oedd iddo berthynasau yn y dref, eto 
yr oedd ei farwolaeth yn alar personol i lu o 
gyfeillion. Anghofid yn llwyr bob diflygion a 
welwyd ynddo, ac ni chofid ond am y cyfaill 
hoff, caredig, a didddan, yr hwn ni chaem "weled 
ei wyneb ef mwy." Cymmerodd y claddedig- 
aeth le y dydd Iau canlynol, sef ar y 2éain, 
yn nghladdfa gyhoeddus yr Wyddgrug. Cyn 
cychwyn y corph i'r gladdfa, cynhaliwyd gwasan- 
aeth yn addoldy y Methodistiaid yn New Street 
Ar ol dechreu drwy ddarllen rhan o'r Gair a 
gweddio, ynghyd â chanu emyn, cafwyd anerch- 
iadau byrion gan y Parchn. Ellis Edwards, M.A., 
Bala, Robert Owen, Tý Draw, yr Wyddgrug. 
Rhoddodd Mr. Edwards amryw o'i adgofion am 
yr ymadawedig yn mlynyddoedd ei ieuengctyd. 
Dilynwyd ef gan y Parch. Robert Owen, gyda 



Digitized by 



Google 



56 C0FIÀNT 

sylwadau ar ei gymmeriad. Cyfeiriodd at ei syn- 

wyr cryf , ei onestrwydd, ynghyd â'i laf ur gyda'r 

achos yn y dref. 

Ar ol gweddio, aethpwyd yn orymdaith i'r 

gladdfa. Gwelwyd nifer mawr o weinidogion y 

sir o bob enwad, ynghyd â chlerigwyr y dref, 

yn yr orymdaith ; aelodau o'r Bwrdd Llywodr- 

aethol yr Ysgol Ganolraddol, o ba un yr oedd 

yr ymadawedig yn aelod, ac o Gynghor Dinesig 

y dref , o ba un yr oedd yn gadeirydd, ynghyd âg 

amryw o gynrychiolwyr llenyddiaeth, a Uiaws 

mawr o gyfeillion o'r dref a'r cylch, er fod 

yr hin yn dra anfanteisioL Gan fod yr orym- 

daith mor fawr, penderfynwyd myned ar un- 

waith at y bedd. Darllenwyd rhanau o'r Ys- 

grythyr, a gweddiwyd drachefn, ac ar ol canu 

yr hen emyn adnabyddus, — 

•• O íryniau Caersalem ceir gweled 
Holl daith yr anialwch i gyd," 

ymadawodd y dyrfa. 

Gosodwyd ef i orwedd yn yr un bedd a'i fam, 
a'i f rawd a'i chwaer. 

Y Sabboth, y 27ain, gwnaed cyfeiriadau at 
gymmeriad a gwasanaeth yr ymadewedig i len- 
yddiaeth Cymru, yn Eglwys y Plwyf, gan y 
Parch. E. M. Roderick, M.A., y Vicar. Pregeth- 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 57 

wyd hefyd bregeth angladdol iddo yn addoldy 
New street — Ue yr arferai addoli— gan y gwein- 
idog, oddiar y testyn Psalm xlix 1 — 4. 

Wele y Beddargraph ar y gareg ddiaddurn, Ue 
y gorwedd ei weddillion marwol,y fwyaf sypal ei 
hargraph o fewn y f onwent : — 

Yma 

7 

Gorwedd gweddillion 
DAPYDD OWEN, 
Adeiladydd, Wyddgrug-, 
Yr hwn t» fu fárw Chwefror áydd, 1880, 
Yn 53 oed. 
Hefyd 
SARAH OWEN, 
Awstl4eg,1881, 
Yn 85 oed. 
" Dibenodd 'nawr dy boenau— dy gyfaül 
Da gefaist yn angeu. 
Daw dwthwn y doi dithau 
Pwyẃyr! wedi llwyr wellhau." 

A 

LEAH, 

Bíawrth Sydd, 1890, 

67 mlwydd oed. 

Hefyd 

DANIEL OWEN, 

Yr hwn a fu farw Hydref 22ain, 1895. 

" Pwy sydd ẁr doeth a deallus yn eich plith P dangosed, 

trwy ymarweddiad da, ei weithredoedd mewn mwyneidd-dra 

doethineb." 



Digitized by 



Google 



58 COFIANT 

Ewyllys y diwcddar Daniel Owen. 

Y mae cynnwys ci ewyllys yn ddyddorol, ac 
yn unol â chymmeriad y testamentwr. 

Pennododd ddaü gymydog, a chyfeillion iddo, 
y rhai oeddynt yn aelodau yn yr un eglwys, yn 
Gymunweinyddwyr, gan roddi £10 i bob un o 
honynt, ynghyd âg £20 yn ychwanegol i gael ei 
ranu yn gyfartal rhwng eu plant Gadawodd 
£5 yr un i'w weithwyr, ynghyd â phâr o ddillad 
i bob un o honynb £10 i'w egwyddorwas, 
ynghyd â'i oriawr a'r gadwyn aur berthynol 
iddi. £10 i'w gyfranu ymhlith tlodion yr eglwys 
yn New Street. £20 tuag at y Genhadaeth 
Dramor y Methodistiaid Calfinaidd. £5 i'w lety- 
wraig, ynghyd à'r gadair yr arferai eistedd 
ynddi — ei ddarluniau ynghyd â'r gist Ue y 
cadwai ei ddillad. £5 hefyd i Miss Jones a 
weinyddai arno, ynghyd â'r royalty a dderbynid 
oddiwrth werthiant Straeon y Pentan am 40 
mlynedd. T gweddill o'i eiddo personol, yr hyn 
oedd yn ychydig gannoedd, i'w rhanu rhwng ei 
dair nith. 

Cof-adail i Danitl Owcn. 

Yr oedd amryw o newyddiaduron wedi cyt 
eirio at y dymunoldeb o wneyd tysteb i'r ymad- 
awedig ychydig wythnosau cyn ei farwolaeth. 



Digitized by 



Google 



DANIEL 0WEN. 59 

Pan y soniodd ei gyfaill Uyfr-bryf am hyn, pan 
yn edrych am dano ychydig amser cyn ei farw- 
olaeth, dywedai, " Mi fyddai i wedi myn'd, yn ol 
pob tebyg, cyn y gwneir hyny," ac felly y bu. 
Ar ol ei f arwolaeth ceid fod yna deimlad cy ffred- 
inol dros roddi amlygiad o edmygedd cenhedl- 
aethol o hono. Ar wahoddiad cyffredinol cyf arf u 
nifer o wŷr dylanwadol, y rhai oeddynt yn cyn- 
rychioli gwahanol ddosbarthiadau, yn Nghaer- 
lleon, o dan lywyddiaeth Mr. J. Herbert Lewis, 
A.S. — yr aelod dros Fwrdeisdrefi Fflint — a phen- 
derfynwyd gosod i fyny Gerflun o Daniel Owen 
mewn Ue amlwg yn ei dref enedigol, a derbyn- 
iwyd amryw o addewidion tuag at yr amcan 
hwn yu y fan a'r lle, a thrwy lythyrau o wahan- 
ol bartliaj o Gymru. Dewiswyd Mr. Llywelyn 
Eaton, yr Wyddgrug, yn ysgrif enydd yn Ngog- 
ledd Cymru, a'r Parch. J. A. Jenkins, B. A, Coleg 
Caerdydd, yn ysgrifenydd yn y Deheudir. 

Derbyniwyd cyfraniadau oddiwrth bob dos- 
barth a phlaid yi\ ein gwlad, ac erbyn dechreu y 
flwyddyn hon yr ydym yn deall fod yn agos i 
£300 wedi eu casglu. Penderfynwyd ar Mr. W. 
Goscombe John, y cerflunydd Cymreig enwog i 
wneyd y gwaith, a thêg yw cydnabod ei fod 
yntau wcdi ymgymmeryd a'i wneyd yn rhad, 



Digitized by 



Google 



60 COFIANT DANIEL OWEN. 

gan nad oedd y swm a dderbyniwyd ond prìn 
ddigon i dalu am y defnyddiau tuag at wneuthur 
y cerflun. 

Y mae y cerflun, yr hwn sydd mewn prês, yn 
barod, a gosodir ef i fynu ymhen ychydig fisoedd 
mewn Ue amlwg yn y dref. Cawn fod pob 
dosbarth o f ewn ein gwlad, " gwreng a boneddig," 
wedi cyfranu tuag at y gof-golofn. T mae y 
Duke of Westminster wedi rhoddi yn rhad y 
ceryg i fod yn sylfaen i'r cerflun. Nis gallwn 
fyned heibio heb gyfeirio at lafur dyfal yr ys- 
grifenydd, Mr. Llywelyn Eaton, ynglŷn â'r 
gwaith hwn. 

Er pan yr ysgrifenwyd yr uchod, y mae ys- 
grifenydd y gof-adail, "yntau wedi marw," a 
hyny heb weled gosod i fynu y cerflun yr oedd 
wedi gosod gymaint o'i fryd arno. Yr oedd 
Mr. Llywelyn Eaton, fel Mr. Daniel Owen, yn 
un o blant yr Wyddgrug, ac wedi yf ed i f esur 
o ysbryd Uenyddol y cyfhod y magwyd ef 
ynddo 



Digitized by 



Google 



ADGOFION AM DANIEL OWEN, 

(Gan Mr. John Moim (Uambltr), yr Wyddgrug.) 



YE wyf yn cofio'n dda am y tro cyntaf y 
deuais i gyffyrddiad â fy nghyfaill Daniel 
O wen, sef mewn cyf arfod Permy Beadings a gyn- 
haliwyd yn y British School — (yn awr y Board 
School), diwedd y flwyddyn 1869, union ddeg 
mlynedd ar hugain yu ol. Yr oeddem ill dau ar 
y rhaglen i gymmeryd ein rhan yn y cyfarfod, 
myfi gydag adroddiad, ac yntau gydag annerch- 
iad. Tr oedd tÿ adroddiad i yn un ddigrifol, a 
derbyniais lawer o gymmeradwyaeth er mor 
ynfytted y peth * ddywedais; derbyniodd efe 
lai o gymmeradwyaeth, ond mwy, ynghyd â 
gwell gwrandawiad. Testyn ei annerchiad y 
noson hono ydoedd, — <4 The Sisters, the Misses 
(üomedy and Tragedy, their nature and parts." 
Dangosai mai swydd y ddwy ydoedd addysgu, 
un trwy lefain " gochel !" ond, a myn'd ymlaen y 

6) 



Digitized by 



Google 



62 ADG0FI0N AM 

ffordd yna, mai dinystr y llall a amcanai ei 
ddifyru a gwneyd i ffordd â'i ddiffygion trwy 
eu chwerthin ymaith, oblegid hyn, Miss Comedy 
ydoedd y mwyaf poblogaidd o lawer, ac amheuai 
pa un ai hi ynte ei chwaer ydoedd y ffrynd 
cywiraf i ddyn. Yr ydoedd dyn yn greadur 
rhesymol, ac am hyny yn un cyf rifol, a da oedd 
iddo gael ei sobri weithiau. Ai nid oedd cyf- 
arfodydd y Penny Readinge yn rhedeg i ormod 
rhysedd, gan aberthu addysg a phwyll i chwerth- 
iniad heb ddim amcan iddo ond chwerthiniad 
cildarddach drain dan grochan ? Teimlwn wrth 
wrandaw fy mod yn myned i le bach iawn, 
ac ofnwn i neb fy ngweled. Dywedai fod dyn 
wedi ei eni i'r byd yma i fyw, nid i chwareu, y 
cai chwareu ar y ffordd wrth fyned ymlaen, 
ond byw oedd amcan ei fy wyd ; ac wrth fyw i 
chwareu yr ydoedd y dyn yn colli amcan ei 
ddyfodiad i'r byd. Yr un fath gyda mwynhad, 
nid oedd mwynhad i'w gyrhaeddyd wrth wneyd 
hyny yn amcan bywyd, ond yr oedd i'w gym- 
meryd ar y ffordd — i'w gael wrth deithio — wrth 
i ddyn wneyd ei waith, ac i'w gael felly gyda 
rhyw foddhad ag ydoedd yn ei wneuthur yn 
werth i'w gael. Wedi y cyfarfod, dywedais 
wrtho bod ei annerchiad wedi peri i mi gywil- 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 63 

yddio, ao atebai yntau nad oedd wedi amcanu 
hyny, a ry wsut neu gilydd dechreuodd- cyf eillach 
rhyngom a barhaodd hyd weddill ein hoes. ac 
ni chyfododd dim trwy gydol yr amser i darfu 
ar ein cyfeillgarwch. 

NÌ8 bum yn hir heb ddeall ei fod yn ddyn o 
gydymdeimlad llydan iawn, ac mor ddwfn ag 
ydoedd o lydan. Ni byddai yn arfer a dweyd 
rhyw lawer am ei gydymdeimlad, ond pan 
fyddai dyn ar lawr, byddai gwasgiad ei law ac 
edrychiad ei lygaid yn dweyd mwy ac yn dweyd 
yn well nag araeth o awr o hyd. Nid oedd 
gwendidau chwaith yn rhwystro dim arno, ond 
pan welai ddyn yn ymysgwyd ac yn treio codi, 
rhedai ei gydymdeimlad ato'n fwy. "Mae e' 
wedi pechu ; ydyw, y mae o, ond mae e'n ceisio 
codi, a throi ei wyneb tuag adref," a thyna oedd 
yn penderfynu y mater gydag efe. Rhyfedd 
mor lleied a f eddyliai o'r dynion " duwiol dros 
ben " yma, sydd a'u dwy droedfedd bob amser 
yn barod i fesur cwympiadau pawb, gan ang- 
hofio i'r Árglwydd " ewyllysio trugaredd, ac nid 
aberth, a gwybodaeth o Dduw, yn f wy na phoeth- 
offrymau." Llawer a gondemniodd erioed ar y 
cyfeillion hyny nad rhaid iddynt wrth feddyg, 
nac edif eirwch, na dim. Ry w f oreu, pan oeddwn 



Digitized by 



Google 



64 ADGOFION AM 

gydag ef yn yr ystafell y tu ol i'r shop, daeth 
brawd a adwaenem ein dau i mewn, ac wedi 
peth siarad, aeth hwnw at ei hoff bwnc gan 
ffeindio bai ar y ddiod, tra y gallasent eu rhoddi 
at achosion da yn gyffredinol, yn enwedig achos- 
ion crefyddol, megis yr Achosion Cenhadol a'r 
Feibl Gymdeithas. Cydolygai Mr. Owen â'r 
brawd yn yr oll a ddywedai, ac wedi gwrando 
ar y cyfaill yn dweyd yr oll oedd ganddo am y 
wedd druenus yna ar bethau, dechreuai ddweyd 
fod y dirwestwyr, fel y gwyddai pawb, yn nod- 
edig am eu haelioni, ac yn wir, hawdd y gallent 
fod yn haelionus, gan y gwybyddai pawb nad 
oeddynt hwy yn gwario dim ar felus-chwantau. 
Yna gan droi at y silff gerllaw, gofynai i'r brawd, 
" Faint ydech chi'n ei roi at yr Achosion Cen- 
hadol ac at y Feibl Gymdeithas ?" Estynai yr 
Adroddiadau i lawr, a chan edrych ar yr Adrodd- 
iadau ai ymlaen i ddweyd, — " Wela i mo'ch enw 
ch'i i lawr am ddim, dim at y Genhadaeth, a'r 
un faint yn union at y Feibl Gymdeithas." 
Ymesgusodai y brawd gan ddweyd ei fod ef yn 
dlawd, fel y gwyddai Mr. Owen, ac na ellid 
disgwyl Uawer oddiwrtho ef. "Tlawd!" ebai 
Daniel, " sut y darf u i chwi brynu'r fferm fechan 
acw, a rhoi saith cant a hanner o bunnau am 



Digitized by 



Google 



OANIEL OWEN. 65 

«dani hi, a does mor blŵyddyü er pan ddaru i ch'i 
brynu y tŷ 'r ydech chi'n byw ynddo, a fe rois- 
och dri chant o bunnau am hwnw. Dyma enw 

David Davies o'r yn cael deunaw swllt yr 

wythnos, a chanddo saith o blant, mae ei enw fo 
i lawr ara hanner coron; gwir fod Dafydd yn 
cymmeryd glasied weithiau, a dyna y rheswm 
pam ei f od yn rhoi hwyrach ; ond y chwi, nad 
ydych yn gwario dimau ar eich melus-chwantau, 
yr ydych yn rhy dlawd i roddi dim, ac yr ydech 
<shi'n gwario mil o bunnau yn y flwyddyn i 
•chwanegu at eich ystâd ! Yr ydech chi'n grefydd- 
wr hefyd, a 'dydi Dafydd Dafis ddim yn y seiat, 
hwyrach fod gan hyny rywbeth i wneyd â'r 
-cwestiwn!" "Yr ydech chi'n myned yn rhy 
bell yrwan, Mr. Owen, cofiwch ch'i beth 'rydeeh 
•chi'n ei ddeud." "Rhy bell!" atebai Daniel. 
u Rhy bell a ddeutsoch ch'i, 'rydech chi'n pydru 

yn eich prês, ," ár hyn, allan a'i gyfaill 

gynted ag y gallai, — " Dyna," meddai Daniel, 
"ddaw hwna ddim yma i ragrithio eto. Mi 
rhois hi iddo yn go hallt hefyd, ond pan aeth 
i gwyno nad oedd pobl yn rhoi dim at achos- 
ion crefydd, gan faint oeddent yn ei gwario ar 
ddiod, mi gollais i fy amynedd âg e. Ei sort o 

yn siarad am roi at achosion da !" " Mi ës innau 

iî 



Digitized by LiOOQ lC 



66 ADGOFION AM 

yn 'mhellach nag y bwriadwn hefyd." *Ië,"' 
meddwn innau, "satan yn condemnio pechod» 
oedd yna yn siwr." Eto, yr oedd Mr. Owen yn 
teimlo ei fod wedi dweyd gormod, a theimlai 
hefyd fod yna wir yn yr hyn a ddywedai y 
cyfaill, ond na ddýlasid ei ddweyd ganddo ef. 

Yr oedd rhodres yn ei gynhyrf u yn wastad, a. 
phob ymdrech ar fod yn rhywbeth ar gôst rhy w 
un arall. Nid oedd neb a edmygai haelioni yn 
f wy nag ef, ond casai yr hwn a fynnai fod yn 
haelionus ar gôst eraill â chas perffaith. Tr 
oedd y gau, beth bynnag a fyddai, yn rhwym o'i 
gynhyrfu. Un tro, daeth yno i'r un ystafell ag^ 
y soniais am dani o'r blaen, hen frawd a berchid 
yn fawr gennym ein dau, ond hen frawd a oedd 
yn berchen nifer o wendidau, y rhai nis gallai 
Mr. Owen lai na bod yn llawdrwm arnynt pan 
ga'i y cyfleusdra. Rywbryd yn yrymddiddan 
dyma'r hen frawd yn estyn ei droed ymlaen,gan 
ddweyd, — cc, Does ddim yn well gen i na hen 
esgid; 'does dim welwch chi'n gwisgo yn es- 
mwythach." Yr oedd amryw o glytiau ar yr 
esgid, a theimlai Daniel mai awydd i ni wel'd y 
clytiau, a chael ei ganmol am ei gynnildeb, a. 
barai iddo estyn ei droed a son am yr esgidiau ; 
a meddai, M Ië, mae bod yn ofalus am hen beth* 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. . 67 

au — dillad ac esgidiau — yn beth i'w ganmol ya 
fawr. Wyddoch ch'i beth, pan af i'n gyfoethog, 
mi fynnaf innau glytip fy esgidiau." Teimlodd 
yr hen frawd yr ergyd, ac ebai, " onid y w yn 
ddiwrnod braf iawn," ac heb aros am ateb, ymaith 
âget 

* Tr ydoedd Mr. Owen wedi ennill enw da iddo 
ei hun yn marn y cyhoedd, cyn iddo fyn'd i 
gadw siop o'i eiddo ei hun, a chyn iddoysgrifenu 
llinell o'i nofelau. Yr oedd ei ofal am ei fam ac 
am ei chwaer hefyd wedi ei anwylo yn meddwl 
pawb. Daeth adref o'r Bala yn gynt o lawer 
uag y dylasai, ac yn gynt o lawer nag y bwriad- 
asai unwaith, yn unig am ei fod yn bryderus 
ynghylch ei fam. Llawer a feddyliodd am dani 
Ki, ac yn ehelaeth y talodd hithau yn ol iddo Yr 
ydoedd yn hynod dyner hefyd o'i chwaer. 

Braidd nad wyf yn tybied mai ei afiechyd a 
achlysurodd eangiad ei gyhoeddusrwydd. Bu 
yn sâl iawn, agos îawn hyd farw ; yr oeddem oll 
wedi anobeithio y byddai byw, a bu llawer o 
weddio trosto, ac yr wyf yn cofio, yn arbenig am 
un boreu Sabboth, pan oedd yn hofran rhwng 
byw a marw,fod yna ryw weddi hynod yn cael ei 
hoffrymu gan weinidog oedd yn by w yn Ngwr- 
ecsam y pryd hwn w, ac o'r dydd hwnw allan trôdd 



Digitized by 



Google 



68 ÀDGOFION AM 

Daniel i wella, a gwella yn raddol a wnaeth hyd 
nes yr adferwyd ei iechyd ; ác yr wyf i wedi bod 
yn meddwl, byth er hyny, fod ei adferiad yn 
atebiad uniongyrchol i'r'weddi hono, oblegid er 
mai un oedd yn ei hoffrymu, eto yr oedd yr 
holl gynnulleidfa yn uno yn y gwasanaeth, ac 
f e'n dysgir mai " llawer a ddichon taer weddi y 
cyfiawn." Ond, wedi gwella, nid oedd modd i'w 
gael i'r pulpud, ofnai siarad yn gyhoeddus, hyd 
yn oed yn ei gartref, a chiliai Fr cefn, y tu ol i 
bawb, lle yr arosodd hyd y diwedd, er pob cym- 
hell fu arno. Yr oedd ei afiechyd wedi ei an- 
alluogi — neu o'r hyn Ueiaf, yr oedd efe yn credu 
ei fod — i wneuthur dim mwy yn y cyhoedd; 
aeth yn ddiegni ac yn ddiysbryd, fol yr oedd 
rhai o honom yn ofni mai gorwedd i lawr a 
marw a wnai dan ein dwylaw. Dyna'r pryd yi 
aeth y diweddar Barch. Eoger Edwards ato i'w 
ysgwyd, ac i geisio ganddo ysgrifenu ychydig 
i'r Dry8orfa. Wedi hir gymhell cydsyniodd, a 
pharatodd nifer o'i bregethau, y rhai a ddaeth- 
ant allan dan y teitl o Offrymcm Neülduaeth. 
Wedi dechreu cafodd flas ar y gwaith, ac wedi 
gorphen y pregethau ysgrifenodd y Drejlan, a 
hyny hefyd ar gymhelliad Mr. Edwards. Bu 
yn dweyd wrthy f fy hun ei fod dan rwymedig- 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 69 

aeth neillduol i Mr. Edwards am ei gymhellion 
yn gystal ag am ei awgrymiadau. 

Ám a wn i, nad ydy w yr Jiyn a grybwyllẃyd 
am guddiad ei gryf der yn ddangosiad pur deg o 
hono, ac yn index cywir o'i garitor. Yr oedd y 
gallu i ddesgrifio yn amlycach ynddo na'r gallu 
i ddadansoddi ac i farnu. Yr oedd ei natur un- 
plyg a dihoced yn ei arwain yn fynych i gasgl- 
iadau, os casgliadau hefyd, a phenderfyniadau 
na chyfiawnheid mo honynt gan ddim o'r tu 
allan i'w fynwes ei hun. Aml iawn y byddai ei 
deimladau yn rhedeg gan ei gymeryd gyda 
hwynt, tra y bydd&i ei farn yn gofyn— " Pa le 
yr wyt ti." Mewn gwirionedd, creatwre of im- 
pulse perffaith ydoedd, ac o herwydd hyny yr 
oedd ei nerth a'i wendid yn gorwedd yn yr un 
lle. Hefyd, ac am yr un rheswm, yr ydoedd ei 
argraphiadau cyntaf , f el rheol, yn debycach o fod 
yn gy wir na'i ail, am y byddai y rhai hyny yn 
cael dylanwadu arnynt yn eu ffurfiad gan duedd- 
iadau ei feddwl gymaint a chan ffeithiaù ; yn 
wir, dyna fyddai yn andwyo ei farn, cymeryd 
tueddiadau yn Ue ffeithiau, a gweithredu ar y 
rhai hyny. 

Yn nghanol ei feirniadaeth, a'i ddiöyg barn^ 
yr ydoedd yn gymmeriad noble iawn, llawn a 



Digitized by 



Google 



70 ADGOFION AM 

natur dda ac o gydymdeimlad, gwelai rinweddau 
yn arall, ogystal a'i golliadau, ac nid oedd dim 
yn f wy gwrthun ganddo naò un à lawenhâi yn 
ngwendid eraill, a chaseâi â châs perffaith yr un 
a geisiai ddyrchafu ei hun ar draul tynu i lawr 
eraill, ac yr ydym oll wedi gweled rhai felly. 
Dylwn ddweyd, hefyd, fod y desgrifiadau a 
roddid ganddo yn ei nofelau wedi costio llawer 
iddo ; nid ysgrifenai ond yn afrwydd, ac y mae 
rhai o'i bethau goreu wedi eu hysgrifenu ganddo 
lawer o weithiau trosodd* a hyny bob tro yn 
araf iawn, wedi ystyried pob brawddeg drosodd 
a throsodd drachefn— ond wedi eu hysgrifenu 
maent agos yn berffaith. Rhaid eu bod yn dda, 
onide ni buasai yn gallu ysgrifenu fel ag i ddal 
i f yuu y ddyddordeb yn ei nof elau hyd y diwedd, 
oblegid ar ragoriaeth y desgrifiadau y maent oll 
yn dibynu. Ni f edrai greu plote, ac nid oes yna 
jrunplotyn yr oll o'i weithiau, ond dywedai 
yr hanes yn ddigyffelyb, gan ei fod yn teimlo i'r 
byw bobpeth a ddesgrifiai. Yr ydwyf yn cofio 
myn'd i edrych am dano un noswaith pan ym- 
ddangosai Rhys Lewis gyntaf ; y noewaith hono, 
" Seth," mab Thomas Bartley, oedd ganddo ; ys- 
grif enai f rawddeg, yna gosodai ei ben ar ei fraich, 

* Nis gellir dweyd hyn am ei nof elau diweddaf . 



Digitized by 



Google 



DÂNIEL 0WE2C. 71 

ac wylai dan ochain dros y lle ; ciliais o'r golwg, 
a dcuais yno drachcfn, ond cefais Daniel yr un 
fath, a bu wythnos gyfan cyn gorphen yr hanes 
rhyfedd hwnw am Seth a'r capel mawr. Mewn 
cy8ylltiad & hyn, dywedais wrtho wed'yn fod 
llawcr o golli dagrau wedi bod wrth ddarllen am 
Scth. M Wel," meddai yntau, "wylodd neb wrth 
ddarllen gymaint ag y gwnes i wrth ysgrifenu," 
a chrcdaf yn sicr bod ei holl greadigaethau wedi 
eu cyssegru, iddo ei hun beth bynag, trwy 
ddagrau. 

Buasai yn dda gcnyf ychwanegu, ond ni chan- 
iata gofod, a dibcnaf Jrwy fynegu fy hiraeth am 
dano a'm lianwyldeb o*i çoffadwriaeth — coffad- 
wriaeth sydd oto'u fendigedig yn ei dref ened- 
igol, ac ymysg y bobl a i hadwaenai oreu. 



Digitized by LiOOQ lC 



ELLIS EDWARDS. A.A., 
DANIEL OWEN. 

(O'r Ooleuad am Hydref 30ain, 1895.) 

CYSSEGREDIG heddyw, wedi myned "î 
fFordd yr holl ddaear ! w Pa beth sydd yn 
aros yn meddyliau y rhai a'i hadwaenant am 
flynyddoedd meithion fel ei neillduolrwydd dis- 
gleiriaf a holl gynwysol? Credwn nas gall y 
rhai a gawsant f wyaf o'i gymdeithas amheu am 
foment. Y mae un peth yn sefyll allan fel 
pwynt o oleuni. Hyny a'i gwahaniaethai yn 
benaf, yn hýny y safai ar ei ben ei hun, hyny 
ddeuai i'r golwg bron ymhob ymddiddan cyn 
pen ychydig o eiliadau : taflai ryw oleuni ar y 
pwnc dan sylw oedd yn draethawd mewn un 
pelydriad. Dywedai air, ac yr oedd fel fflachiad 
sydyn yr electric light. Yr oedd y gymhariaeth 

mor gymhwys, y sylw mor unionsyth, mor 
72 



Digitized by LiOOQ lC 



ELLIS EDWARDS AR DANIEL OWEN. 78 

anfursenaidd, mor hydreiddiol, mor wreichionog 
o gywir, fel yr adnabyddech yn y fan, ac y cyd- 
nadyddech gyda, hwyrach, ry w deimlad o barlys, 
ddyfodiad mellten, a phresenoldeb ysbryd breint- 
iedig ac anghyffredin. Teimlech mor rydd, mor 
eglur, mor ddiamwisg, mor risialaidd yw y gwir- 
ionedd mewn gwirionedd, gymaint o fŵg sydd 
mewn rhai eglurhadau, ac — rhaid i ni arfer y 
gair eto — mor felltenaidd y gall taith meddwl 
fod. Dyma, ni a gredwn, oedd prif nodweddion 
ei allu meddyliol,— eglurder ei syniad, a'r cyf- 
lymdra di-oedi gyda pha un y tarawai y nod 
oedd ganddo mewn golwg. Yn gyffredin yr 
oedd cy wirdeb y sylw yn cael ei ad-dystio gan 
galonau y rhai a wyddent am y pwnc. Teimlent 
fod Daniel Owen wedi darllen i waelod calon 
pawb wrth ei ddweyd. Nid oes gan yr ysgrif- 
enydd bron un adgof am fwynhad bywiocach 
na'r hyn a gai wrth wrando ar Daniel Owen yn 
desgrifio rhagoriaethau pregethwyr a phreg- 
ethau, neu yn adrodd y pregethau. Mewn 
ychydig f unydau ar ol diwedd yr odf a, ty walltai 
allan sylwadau oeddynt yn eich gwanu i'r by w 
fel y pethau yr oeddych yn hollol wedi eu 
meddwl, ond fil o filldiroedd oddiwrth fedru eu 
dweyd. Yr iasau o fwynhad a gynyrchai y 



Digitized by 



Google 



74 ELUS EDWARDS AB 

desgrifiad ! Nid oedd ond y gwir, ond teimlech 
mai y gwir yn ei hanf od ydoedd. Tr oedd yn 
oleuni eiriaswyn, bob brawddeg a gair. Byth 
nid ymbalfalai Daniel Owen am ymadrodd na 
syniad, pan na chawsai ddim amser, yn ol a 
welid, i fyfyrio neu gasglu barn. A glywodd 
rhywun ef erioed mewn penbleth sut i ddweyd, 
neu mewn amheuaeth beth iw ddweyd i osod 
allan ei feddwl ? Nid chwiliwr oedd, ond can* 
fyddwr. Mewn gair, yr oedd, os bu neb erioed, 
yn ŵr o athrylith fy w. A oes cysylltiad rhwng 
y gair a thrwy, trwoddt Os nad oes y mae 
rhwng y peth. Dyn ar unwaith yn gweled 
drwodd at y gwir, heb ond ychydig o help profiad 
na dysg, dyna ddyn o athrylith, pa beth bynnag 
y w y testyn y mae a fyno âg ef. Y mae ath- 
rylith sydd yn tanio ar ol llafur a dysg. Rhaid 
iddi lawer o gynud cyn y deffiy y fflam. Ond 
gŵr oedd Daniel Owen a welai ar un ergyd, ac 
ar un cyffyrddiad â phwnc, drwy ryw allu 
mewnol o hydreiddiwch, megis pe na bai an- 
sicrwydd ac aneglurder yn bod iddo. Nid ydym 
yn honi ei fod bob amser, yn ei sylw, yn gweléd 
y peth yr oedd mwyaf o eisiau ei weled, ac eto 
yr ydym yn dweyd hyn yn f wy fel addefiad o 
anmherffeithrwydd natur dyn yn gyfiredinol, 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 75 

nag oddiar brofiad o hanes Daniel Owen. Ei 
nod gwahaniaethol ef, o ran ei feddwl al ddeall, 
oedd y gwrthwyneb. 

Y cyd-drigiad hẃn gyda noethni y gwir, a'i 
ddygasedd at bob ffug, seremoni wftg, agweddau 
disylwedd a dirwasgiad ar natur iach, sydd yn 
dyfod i'r golwg yn rhai o brif gymmeriadau ei 
lyfrau. Yn trwt to nature, Wil Bryan, tarawai 
un o'r tannau oedd yn swnio yn ddibaid a 
chryf af yn ei galon ef ei hun. John Aelod Jones, 
Mr. Smart, a'r mwnwr gau, ac eraill, — nid ydynt, 
ni gredwn, yn ddarluniau o neb neillduol. Ond 
dynodent egwyddor a dull yr oedd ei enaid ar 
dân yn eu herbyn. Nid ydym yn cofio erioed ei 
weled yn dirmygu dyn, nac erioed yn chwerw, 
ond efe a wnai siarad yn boeth, neu, yn hytrach, 
yn wresog, o herwydd ni chlywsom am dano 
erioed mewn tymer ddrwg ychwaith, — ac 
ymhlith y pethau a enynent fwyaf ar ei enaid 
ydoedd ffug. 

Un o'i amcanion pennaf ydoedd amddiffyn 
naturioldeb, — naturioldeb mewn dull, mewn 
gweithred, ac, yn enwedig mewn ymarferiadau 
crefyddol. Yr oedd hyn yn dilyn oddiwrth ei 
gyd-drigiad â'r gwir. Teimlai mai y peth ar 
peth oedd yn ol natur dyn, fel y crewyd ef gan 



Digitized by LiOOQ lC 



76 ELLIS EDWABDS AR 

y Brenin Mawr. Hyny oedd yn ddynoliaeth, ae 
felly, hyny oedd i'w ganmol, a chamgymmeriad 
oedd y peth gwrthwyneb, pa faint bynnag o 
ganiatad, o awdurdod, neu o grefydd ymddangos- 
iadol oedd y tu cef n iddo. Ni fynai osod ei hun 
mewn movld "gelfyddydol," ac ni fynai i arall 
wasgu cyd-ddyn iddi. Daliai mai'r ffurf oreu ar 
I ddyn oedd y dyn ei hun, ac mai gwaith crefydd 
oedd ei berffeithio. Y dwyfoldeb a ddyrchefid 
ganddo oedd yr un a ddangosai ei hun mewn 
naturioldeb. Y naturioî, yn ei farn ef, oedd 
sianel y dwyfol yn myd dyn. Ac felly, y mae 
Mr. Pugh, Bhys Lewis, yn uwch ganddo na dyn- 

'. ion mwy galluog, ac un f el Wil Bryan ddi-ras^ 

. yn fwy gobeithiol yn ei olwg na llawer un sydd 

j yn ymddangos heb bechod o gwbL 

* Ond hanner sylw y w hyn. Er iddo synied yn 
llawn mor glir, a meddu gallu llawn mor eithr- 
iadol i wneyd ei eiriau megis yn wydr pur, — yn 
nesaf peth at feddwl ei hun, ni buasai yn agos o 
f od yr hyn ydoedd oni buasai ei f od yn gweled 
ac yn teimlo .cymaint. Yr oedd yn fyw i 
bobpeth bron, oddigerth manylion mesur a rhif. 
Ond os na fedrai fesur tir, gallai ehedeg dtwy'r 
ffurfafen drosto, a chanu gwych gân na fedr 
mesuroniaeth byth mo'i chynyrchu. Os nad 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 77 

oedd manylion rhif yn ei ddenu, yr oedd y cyf- 
anion mwyaf pwysig yn brif f aterion ei enaid. 
Pynciau duwinyddiaeth a chrefydd— gyda rha'in 
y magwyd ef. Crefydd a'i " moddion," esiampl 
grefyddol a galluoedd naturiol ei fam, y cyfar- 
fodydd cystadleuol a gychwynwyd gan gyfeill- 
ion crefyddol, ac a wobrwyent gan mwyaf am 
draethodau a barddoniaeth grefyddol. Y cyf- 
nrfodydd darllen, yr ymddiddanion parhaus yn 
ei ieuengctyd ar faterion duwinyddol — y pethau 
hyn a ffurfiasent Daniel Owen yn y blynydd- 
oedd pan y mae dyn yn f wyaf agored i argraff. 

Pan ddaeth pregethau Robertson o Brighton 
-allan, cafodd y fath f wynhad ynddynt, drachtiai 
mor awỳddus o honynt, ac adroddai hwynt 
gyda'r fath rym fel y mentrwn amheu a ddarfu 
i Robertson ei hun eu traddodi yn well. Ei fam, 
fel y dywedodd ef ei hun, oedd " Mari Lewis," ei 
brif chwedl, ac yr oedd effaith ei bywyd arno 
yn neillduol o fawr. Bu yn dilyn moddion cy 
hoeddus crefydd — gydag ychydig o ataliadau— 
or amser ei brentisiaeth, pan y gorfodid ef gar 
Angell Jones i fyned iddynt deirgwaith bob 
Sabbath, a phob tro yn yr wythnos, a gwleddai 
ar bregethau da. Yr oedd yn fyw o deimlad 
41 uaturiol " hcfyd, ac yn fy w iddo i raddau eithr- 



Digitized by 



Google 



78 ELLIS EDWARDS AB 

iadol. Ail deimlai deimladau llu. Deallai ddyn- 
ion oeddynt, fel y dywedwn yn gyffredin, yn 
hollol wahanol i'w gilydd. Ié, deallai hwynt yn 
well nag yr oedd y rhan f wyaf o honynt yn eu 
deall eu hunain. 

Bydded i cliwi osod o'i flaen rai o syniadau 
uchaf pregethwyr goreu, neu y beirdd uchaf, yn 
y fan yr oedd ar ei aden, gyda'r gwroniaid eu 
hunain, ond pwy a deioilai ddyddordeb mwy yn 
Edward Sibian a holl oddities y dref ? Bydded 
i chwi adrodd profedigaethau neu lawenydd 
rhywun, yr oedd efe ynddynt, ac yn eu canol ar 
y f unyd, fel y mae greddf mam yn treiddio i, ae 
yn taenu dros, ond yn myned tuhwnt i brofiad 
ei phlentyn. Achosion eglwysig, achosion tref- 
ol, achosion teuluaidd, teimladau yr hen a'r ieu~ 
ainc, y dwys a'r digrif, nid oedd dim, o'r bron* 
yn y cylch y troai efe ynddo, nad oedd yn cael 
adsain a chydymdeimlad yn ei galon ef, ac yn 
derbyn by wyd newydd yn . ei eiriau. Yr oedd 
yn f wy nag un o'i lyfrau, ac na hwy oll gyda'u 
gilydd* Dywed yn ei Hunan-gofiant fod y siop 
weithio yn f ath o goleg iddo. Yr oedd f elly i 
raddau nodedig. Yr oedd y siop hono yn un o'r 
manau mwyaf deffroadol i'r meddwl yn yr holl 
dref; îe, tybed nad allem ddweyd yn yr holl 



Digitized by 



Google 



IMNIEL OWEN. 7í> 

wiad. Anghyfiawnder cymdeithasol, athrylith 
farddonol, teilyngdod awdwyr, cerddoriaeth — 
byth a hefyd torai y gweithdy allan yn un oriel 
o felodedd gwirioneddol — gwleidyddiaeth, ac 
hefyd duwinyddiaeth — byddai ymwneyd llawn 
o yni â hwynt oll. Swyn neillduol y cwbl oedd 
y caech yno siarad oedd yn boetb o'r galon, heb 
ddim celu anhawsderau, heb ddim arbed yr hyn • 
a fernid yn an-reswm, na dim o driniaeth y | 
menyg hd. Ymgyrch am fywyd ydoedd. Yr j 
oedd ei brif nodwedd, ymdafliad at wirionedd, 
yn cael y bwyd a garai yno am flynyddoedd. 

Ond nid athrylith, nac eangder teimlad, a 
roddant gyfrif am agosrwydd cyson at y gwir. 
Fa fodd y bu i Daniel Owen, drwy oes o agos i 
driugain mlynedd, gadw y cariad hwn at wirion- 
edd, a'r gallu hwn i'w weled ? Nid oes ond un 
ffordd i'w gadw, bydded gallu dyn yr hyn a 
fyddo. Bhaid fod gogwydd foesol y galon tuag 
at y gwir. Rhaid fod disgyblaeth sydd yn dewis 
y gwir yn cael ei pharhau. Bhaid fod enaid 
sydd yn dal i f eddu gwelediad o hono yn un 
sydd yn dal i wrthod ei werthu am weniaith, 
am arian, am ddyrchafíad mewn cymdeithas. 
Rhaid ei fod yn un nad yw balchder yn sychu 
ei gydymdeimlad, na hunan yn ei bellhau oddi* 



Digitized by LiOOQ lC 



80 ELLIS EDWARDS AB 

wrth ei ryw, nad yw ofn yn diffodd ei obeithìon 
na pherch yn ei süo i hunan-foddhad. Un o'r 
bobl ocdd Daniel Owen yn ei haniad, ac un o 
honynt a fu, yn ei feddyliau, ac yn ei ymhyf- 
rydiad ar byd ei oes. Cof genym iddo gael ei 
ddewis i ateb dros y gweithwyr mewn cyfarfod 
gwleidyddol pwysig yn ei dref, pan oedd Syr 
Robert Cunliffe, a doniau eraill ymhlith y siar- 
adwyr. Gweithiwr oedd Daniel Owen ei hun y 
pryd hwnw, ond ei araeth ef oedd yr oreu o 
gwbl. Yr oedd mwy o grit ynddi, ys dy wed y 
Sais, nag yn un arall. Efe oedd y pen-campwr o 
ddigon. Dros ei gydweithwyr, ac ar eu rhan y 
y siaradai y noson hono, a chyda'r gweithwyr 
a'r bobl gyffredin y bu fyw ei fywyd hyd y di- 
wedd. Mor ddieithr yw y meddwl, ac eto mor 
wir, y gallasai efe, f el eraill, gael mwy nag un 
ffordd at fy wyd Uai beichus. Ond ni symudodd 
fodfedd tuag at ddim o'r fath beth. Ni themt- 
iodd ei lwyddiant ef i geisio cyfeillion mwy cyf- 
oethog. Ni arferai weniaith i geisio ymgodi, ni 
phellhaodd oddiwrth drueiniaid y ddaeaf. Yn 
yr ystafell tu ol i'r shop, neu y gegin gul 
gartref, ar ol holl oriau ei lafur, y gwelai ei gyf- 
eillion ef yn ysgrifenu Rhys Lewis, ac yno y 
cawsant ef yn hollol yr un un wedi i'w glod daenu 



Digitized by 



Google 



DANIEL OWEN. 81 

drwy Gymru, ao wedi iddo gael ei wneyd yn 
Ustus Heddwch, ae eistedd gyda mawrion y tir. 
Gwerthodd y tŷ — nid oedd yn fawr — a godasai 
iddo ei hunan ychydig o'r dref , a daeth yn ol i 
ganol ei gyd-ddynion drachefn. Ni chlywodd 
neb am dano yn gwneuthur tro "gwael," yn 
crafangu am elw, yn troi ei gefh mewn ym* 
chwydd ar un o'i gyd-ddynion, yn deffro dygas- 
edd drwy fudr-falchder. A gedwir i lawr falch- 
der i'r f ath raddau heb grefydd ? Cafodd lawer 
o'r gwir, ond cafodd ef am iddo ei garu, ac ym- 
lynu wrtho. Ond rhaid ymatal ; pan gofiwn y 
dirfawr dlodi a fu yn rhan iddo am lawer o 
flynyddoedd, pan feddyliwn mor hynod o brin 
oedd yr holl amser a gai i ddarllen ac i feddwl, 
i dderbyn gwybodaeth aci'w roddi pan ystyriom 
am ei wendid corphorol, a'i faith anallu, rhaid 
gollwng teimlad i mewn ag y mae ei newydd- 
deb yn un o'r profion goreu o f awredd Daniel 
Owen — syndod aruthr. Tra yr oedd gyda ni, 
ymddangosai yn beth mor naturiol iddo fod yr 
hyn ydoedd, mai ychydig o syndod a deimlid 
gan neb. Ond yn awr gwelwn mai yr esboniad 
cymhwysaf, a'r unig un priodol ar ei allu rhy- 
fedd, yw mai rhodd Duw ydoedd Daniel Owen. 
Yr oedd yn greadur ar ei ben ei hun. T cyfaill 



Digitized by VjOOQ lC 



82 ELLIS EDWARDS AB DANIEL OWEN. 

pur ! Yr oedd ei enaid f el tannau telyn arian i 
rai o deimladau cryfaf, tyneraf, dyfnaf ac ushaf 
natur dyn. Profodd arteithiau newyn am flyn- 
^ J yddoedd. Gorchfygodd hwy trwy ei lafurgonest 
ei hun. Teimlodd i'r byw, droion di-rif, dan 
ddylanwadau llais y nef. Ymgeisiai rhag ys- 
grifenu un gair a lygrai Enynodd a Uefarodd 
ganwaith dros ei ryw, ac yn erbyn anwiredd. 
Plygai ei galon yn isel o flaen pob gwir sanct- 
eiddrwydd. Dyrchaf wyd ef gan ei holl genedL 
Ond aeth ei wedd yn ofnus ac ingol pan agosai 
at y cyf newidiad mawr. Ymgrymai a dychrynai 
o flaen y Purdeb ofnadwy at yr hwn y dynesai. 
Dwys weddiau yn ei oriau olaf ! Nid dieithr 
oedd iddo ymbil ar Dduw. Pa le yr êl un ys- 
bryd ond Ue yr esgynai ei ddymuniadau dyfnaf, 
a phwy al hadwaenai a all amheu pa le, er holl 
amrywiaeth ei feddyliau, yr a'i dwys ddyheuad 
ei galon ef. 



Digitized by 



Google 



DESGRIFIAD O DANIEL OWEN. 

(Gan Mr. John Lloyd (Orwydryn), Treffynnon.) 



WELE ddesgrìfîad a ymddangosodd o Daniel 
Owen yn y County Herald, Mehefin lOfed, 
1887, gan un a alwai ei hun Crwydryn, sef Mr. 
John Lloyd o Dreffynnon : — 

"Tra yn edrych arao, meddyliem' fod pwy 
bynnag a roddodd fodolaeth i'r ymadrodd fod 
'naw teiliwr yn gwneyd un dyn' yn dra an- 
adnabyddus o holl 'ferchyg y nodwydd' yn 
Sir Fflint, neu ni fuasai byth yn rhyfygu 
gwneuthur sylw mor gyfeiliornus. Pe yn adna- 
bod un o honynt, yr ydym ar fedr cyfeirio ato, 
gallasai yn hawdd arall-eirio y frawddeg, a 
dyweyd ' fod yr un teiliwr hwn yn well na 
llawer naw dyn/ a'r dynion hyny heb fod yn 
rhai cyffredin ychwaith. Ni wastraflbdd natur 
gnawd ac esgyrn iddo. Lled gynnil, mewn gwir- 

ionedd. y bu yn ei dosraniad o'r naill a'r HalL 

83 



Digitized by 



Google 



84 DESdRIFIAD O 

Er wedi ei gynnysgaeddu â chorph eiddil, cyfran- 
odd yn ddibrín iddo ddarfelydd y buasai degwm 
o hono yn gynnysgaeth gyfoethog o oes i oes i 
lawer o feib awen ei wlad. Nid ydyw yn ieuanc, 
a phell ydyw o fod yn hen. Mae, er hyny, yn 
agosach i gyffinian y tymhor diweddaf na'r 
cyntaf , canys y mae Uiosogiad y gwallt a'r cern- 
flew gwynion yn tystio ei fod bellach wedi cyr- 
haedd tiriogaeth yr ' hen lanc' Mae hefyd yn 
ymarferol wedi trosglwyddo ei hunan i'r dos- 
barth ystyfnig hwn o blant dynion. Oanwyd 
ef, fel y cyf eiriwyd eisoes, yn y dref a bres- 
wylir ganddo, ac er ei fod bellach yn rhagor 
na llawn deugain mlwydd oed, y mae yn 
rhy werthfawr a dwfh ei barch yn ei ardal 
enedigol iddi roddi Uythyr ysgar iddo. Yn- 
fydrwydd mewn ardal ydy w ffarwelio â'i hen- 
wogion, ac y mae ef yn ddiddadl yn un o'r 
çyfryw. Pwy feddyliai wrth sylwi arno yn 
cerdded yn hamddenol hyd heolydd yr Wydd- 
grug, gydag un Uaw yn mhoced ei lodrau a'r 
Uall yn ymrwyf o yn araf wrth ei ochr ; ei ben, 
ar yr hwn y mae het jvm crow ddu, yn cyfateb 
i'r wisg sydd fynychaf am dano, yn gogwydd 
mewn gostyngeiddrwydd arwyddocaol o'r enwad 
y perthynai iddo; ei ddau lygad bychan chwar- 



Digitized by 



Google 



DANflEL OWEN. 85 

eus yn tremio i bob cyfeiriad — pwy feddyliai 
mai y gŵr cymharol ieuanc yna yr olwg ydy w 
awdwr Bhys Lewis ì Eto dyna f e. Pwy mor 
ddi-ymhongar, gwylaidd, ie, mor ddi-ddichell ? 
Er ei fod yn aml, aml, yn 'nhir neillduaeth' 
yn ei fasnachdy, eto gadawer iddo eistedd yno 
wrth y pentan, penelin ei fraich ddeheu ar y 
bwrdd, a chetyn cwta rhwng ei ddannedd, a 
chydymaith gerllaw yn eistedd ar hen gadair 
ag y mae ei chefn wedi ei ysgar oddiwrth ei 
chorph . . . yn yr ymgom bydd wedi anghofio ei 
unigedd yn llwyr.. Mor ddifrifol yr edrycha yn 
myw ein llygad ! Gyda'r f ath oslef y traetha ei 
syniadau o barthed i wahanol faterion ac am- 
gylchiadau ! Treigla amser yn ei gwmni dyddan 
bron yn ddiarwybod. Er yn ymwybodol ein 
bod yn mhresenoldeb 'gŵr mawr/ eto mae ei 
agosrwydd atom yn peri i ni deimlo yn berffaith 
glir rhag cyfeirio dim ato ei hunan, nac udganu 
clod ei alluoedd. Dysgyblaeth ragorol i ddifa 
hunaniaeth llawer un fyddai treulio ychydig 
oriau yn athrofa Gostyngeiddrwydd gydag 
awd wr Bhys Lewis" 



Digitized by 



Google 



HANES EI WAITH LLENYDDOL. 



DODWN yma hanes byr o ymddangosiad ei 
weithiau llenyddol. Oellir dweyd mai ar ol 
i'w fywyd cyhoeddus ddod i derfyniad, o'r hyn 
leiaf fel pregethwr, y dechreuodd ei yrfa len- 
yddol. Ar ol i'w iechyd dori i lawr yn 1876, 
a phan yn dihoeni am fisoedd, dechreuodd, ar 
gymhelliad taer y Parch. Roger Edwards, ys- 
grifenu ei bregethau i'r Drysorfa. Byddai yn 
feius ynom yn y He hwn i beidio talu gwarog- 
aeth i graffder hen olygydd hybarch yDrysorfa. 
Nid oedd Daniel Owen ond pregethwr anordein- 
iedig, ac mewn cymhariaeth yn ddi-nod. Teg 
yw dweyd iddo dynu sylw arbenig rai o'n 
cynnulleidfaoedd mwyaf deallgar. Y mae yn 
sicr nad ystyriai neb ef yn bregethwr pob- 
logaidd ; ond yr oedd y Parch. Roger Edwards 
yn abl i weled fod yna elfenau eithriadol yn y 
gŵr ieuanc yr oedd afiechyd wedi selio ei enau. 
Diau hefyd fod Mr. Edwards yn ei gymhell i 

ymgymmeryd âg ysgrifenu ei bregethau er 
86 



Digitized by 



Google 



HÁNES ei waith llenyddol. 87 

mwyn ei dynu allan o hono ei hun, oblegid yr 
oedd yr afiechyd wedi eöeithio ar ei nerwua 
syẅem i'r fath raddau nes peri iddo ymdeimlo 
âg ef ei hun yn barhaus. Âdwaenir y Parch. 
Roger Edwards fel dyn cryf,ac un a gymmerodd 
ran fel arweinydd yn Nghyfundeb y Methodist- 
iaid Calfìnaidd yn Ngogledd Cymru am flynydd- 
oedd lawer; ond wrth graffu ar ei hanes yn y 
dref hon, gwelwn fod yna haen ddofn o dyner- 
wch yn ei natur. Âc ni ddylid anghofio ei ofal 
tadol am y pregethwr ieuanc dysyml a gododd 
megis wrth ei draed 

Drwy annogaeth, os nad dirwasgiad y golyg- 
ydd, yr anfonodd Daniel Owen y pregethau a 
alwyd yn " Oflörymau Neillduaeth " i'r Drysorfn. 
Ennillasant sylw ar unwaith. Er eifod wedi 
pregethu rhai o honynt yn y cynnulleidfaoedd, 
eto, ni ddarfu iddynt gynyrchu y fath sylw a 
phan yn ymddangos ar ddalenau y Drysorfa. 
Wedi hyn ysgrifenodd ychydig o fras-luniau 
Methodistaidd i'r un cyhoeddiad, ac yn fuan 
cyhoeddwyd yr Offrymau Neillduaeth a'r bras- 
luniau yn un gyfrol. Efallai mai un o'r 
petbau a roddodd fwyaf o foddhad i'r awdwr y 
pryd hwn oedd, gwaith Dr. Edwards yn ysgrif- 
enu llythyr o gymmeradwyaeth o'r llyfr i'r 



Digitized by 



Google 



88 HANES fil 

Goleuad. Teimlai yr awdwr fod cael canmol- 
iaeth gan y fath ŵr yn ganmoliaeth yn wir, 
oblegid yr oedd Dr. Edwards yn sefyll bron mor 
uchel fel beirniad Uenyddol ag ydoedd f el duw- 
inydd. Ac nid ar air yn unig yr oedd y Doctor 
yn canmol, ond cymmerodd 60 o gopîau o'r Uyf r 
ei hunan, er mwyn eu rhanu rhwng efrydwyr y 
Bala, ac eraill. 

Yn ddilynol i hyn, gwasgwyd ar Daniel Owen 
i ysgrifenu ffug-chwedl i'r Drysorfa. Ym- 
ddengys mai i Proff. Ellis Edwards yr ydym yn 
ddyledus am y syniad hwn. Yr oedd Proffi 
Edwards wedi cael mantais arbenig i adnabod 
teithi meddwl ei gydymaith. Cyfeillachasant 
lawer â'u gilydd ar hyd y blynyddoedd; ac 
ar ol i'r bras-luniau ymddangos, cymhellodd 
ei dad, y Parch. Boger Edwards, i geisio gan 
Daniel Owen i ysgrifenu ffug-chwedL - Ac er 
iddo wrthod yn bendant ar y cyntaf, ni 
fynai Mr. Edwards ei nacâu; ac ar amlen y 
Dry8orfa yn niwedd y flwyddyn 1878, gwelwyd 
hysbysiad y byddai y " Dreflan, gan Daniel 
Owen," yn ymddangos yn y flwyddyn dilynoL 
Eiddo y Parch. Roger Edwards y w y titl, ac y 
mae bron yn sicr mai i'w ddylanwad ef ar yr 
awdwr y rhaid priodoli ymddangosiad y Dreflan. 



Digitized by 



Google 



WAITH LLBNTDDOL. 89 

/r oedd ymddangosiad novd mewn cylchgrawn 
grefyddol fel y Lrywrfa yn newydd-beth yn 
Nghymru. Y mae yn wìr fod y golygydd ei 
hun wedi portreadu amry w o hen gymmeriadau 
a adwaenai pan yn llanc yn sir Feirionydd — dan 
y penawd " Y tri brawd a'u teuluoedd," eto nid 
ffug-chwedl ydoedd. 

Dyma fel y cyf eiria y golygydd at y mater 
hwn yn ei Bagymadrodd i'r Dreflan, pan ei 
cyhoeddwyd yn llyf r ar wahan yn y flwyddyn 
1881; cyhoeddedig gan Meistri P. M. Evans 
a'i Fab, Treffynnon: "Dichon fod rhyw ychydig 
nifer o bobl dda yn meithrin gwrthwynebiad 
ddwyn allan wirioneddau crefyddol mewn ad- 
roddiadau neu ystorîau fel y ceir yma. Ond 
os rhydd y cyfryw ddarlleniad trwyadl i'r 
Dreflan, hwy a welant nad oes ynddi ddim 
yn annaturiol neu yn anghymmeradwy, megis 
y mae mewn llawer o ffag-chwedlau ; ac yn 
y llyfr hwn hefyd cyflwynir lliaws o wersi 
daionus i rai nad ânt i edrych am danynt mewn 
pregethau, traethodau, ac esboniadau." 

Yn ddilynol cawn ef yn dechreu ar Rhys 
LewÌ8. Ownaeth hyn, meddai, am na adawai y 
golygydd lonydd iddo. Cymmerodd y ffug- 
chwedl hon dair blynedd i ymddangos. Ys- 



Digitized by 



Google 



90 HANES EI 

grifenai bennod ar gyfer bob mis i'r Drysorfa, 
heb fod ganddo ddim wrth gefn, Wedi ei chwbl- 
haù,cyhoeddwyd hi yn llyfr 4/-,gan yr awdwr,a 
gwerthwyd dwy fil o gopîau, sef yr holl argraph- 
iad mewn chwe mis. Y mae yn amheus a gafodd 
dim ei ddarllen mor awchus a chyffiredinol yn 
Nghymru a Hv/n,an-Gofiant Rhys Lewis. Par- 
odd ei hymddangosiad yn fisol yn y Drysorfa 
gynnydd mawr yn ngwerthiant y cylchgrawn 
hwnw, a'r fath oedd swyn a phoblogrwydd y 
ffug-chwedl, fel yr aeth y Lrysorfa yn hysbys 
tu hwnt i ffiniau y Methodistiaid. Â phan 
gyhoeddwyd Rhys Lewia yn llyfr, yn 1885, 
gellir dweyd iddo gael ei ddarllen gan bawb o 
f ewn Çymru a deimlant ddyddordeb yn Uenydd- 
iaeth eu gwlad. Gwerthodd y copyright i Meistri 
Hughes a'i Fab, Gwrecsam, a dygasant hwythau 
ail-argraphiad, gyda nifer o ddarluniau allan. 
Y mae yr argraphiad hwnw bellach wedi ei 
ddihysbyddu. 

Oddeutu wyth mlynedd yn ol ymddangosodd 
cyfieithiad Seisnig o Rhys Lewis. Nis gellir 
dweyd fod hwn wedi bod yn llwyddiant. Nid 
oedd y cyfieithydd yn gyfarwydd âg ystyr 
fanwl yr hyn a ysgrifenài, ac o ganlyniad, 
Uawer o gamgymmeriadau digrifol a wnaed 



Digitized by 



Google 



WAITH LLENYDDOL. 91 

ganddo. i mae yn amheus hefyd a oedd yn 
bosibl rhoddi cyfieithiad da o'r f ath lyf r a Rhys 
Lewis. Y mae yn sicr, pa fodd bynnag, na 
•chaf wyd un yn y cyfieithiad a ymddangosodd yn 
y flwyddyn 1888. 

Cyhoeddwyd gan Mr. John Lloyd Morris, yr 
Wyddgrug, gasgliad o'r amryw ddarnau o'i 
waith,yr hwn a elwid y Siswm, a chyhoeddwyd 
ail-argraphiad ymhen amser. 

Yn y flwyddyn 1890, dechreuodd ysgrifenu 
Enoc Huws i'r Cymro. Diau mai i daerni a 
symbyliad golygydd y Cymro y dylid priodoli 
ymddangosiad Enoo Hughes. Ar oi iddi oll ym- 
ddangos drwy y Cymro, prynwyd y eopy-right 
gan Meistri Hughes a'i Fab. 

Ymddangosodd cyfieithiad da o Enoc Huws 
yn Wcdes, gan yr Anrhydeddus Claud Tivian, 
dan olygiaeth O. M. Edwards, M.A., Bhydychain. 

Ar ol gorphen Enoc Hughes cawn ef yn dech- 
reu ar unwaith ar ysgrifenu Chwen Thomas i'r 
Cymro, — copyright o'r gwaith hwn a brynwyd 
drachefn gan Meistri Hughes a'i Fab. Ysgrif- 
enai ystorîau bychain i'r Cymro yn Ued fynych, 
y rhai a gyhoeddwyd ganddo yn llyfr, dan yr 
enw Straeon y Pentan. Gwelir oddiwrth yr 
uchod mai yn rhanau misol neu wythnosol yr 



Digitized by 



Google 



92 HANES £1 WAITH LLENYDDOL. 

ymddangosodd ei weithiau ar y cyntaf. T mae 
bron yn sicr nas gellid cael ganddo i ysgrif enu 
ond yn y modd hwn. Ysgrifenai ddogn mis yn 
ei fis, heb edrych dim tu hwnt i hyny. Ysgrif* 
enai y Dreflan a Rhys Lewis ar ol myned gartre, 
a mynych y byddai yn aros i fynu hyd oriau y 
boreu i gwblhau y bennod. Pan yn ysgrifenu 
Enoc Huw8 a Owen Thomas ysgrifenai yn y 
masnachdŷ, yn nghanol ei oruwchwylion, pryd 
y torid ar ei heddwch yn barhaus. Pan elwid 
arno o'i ystafell gefn i weini ar gwsmeriad, 
gadawai y M.S. ar y bwrdd, a dychwelai yn ol i 
ail-ymaflyd yn ei waith. Ac weithiau canfyddai 
fod rhai o'i gyfeillion direidus wedi bod a llaw 
yn y gwaith. 



Digitized by LiOOQ lC 



DA N I E L OWE N 



YSGRIPENYDD 



YN y sylwadau dilynol ceisiwn nodi allan 
rai o nodweddion Daniel Owen fel ysgrif- 
enydd, a thrwy hyny ateb y cwestiwn, — Pa beth 
sydd yn cyf rif am boblogrwydd ei weithiau ? ac 
ymhellach, ceisiwn ymofyn, — Beth y w dylanwad 
ei ysgrif eniadau ar y wlad ? 

Diamheu y rhaid priodoli graddau o'i boblog- 
rwydd i'r ffurf ffug-chwedleuol yr ysgrìfenai 
ynddL Cwestiwn eang yw hwn, — Beth sydd yn 
cyfrif am boblogrwydd y dull hwn o ysgrifenu ? 
yn enwedig yn y ffurf o ddesgrifiad o gym- 
meriadau. Gwelir fod y fftirf hon yn boblog- 
aidd ymhob gwlad wareiddiedig Ue y maent 
wedi cyrhaedd diwylliant meddyliol Ued ucheL 
Efallai y rhaid i wareiddiad gyrhaedd addfed- 

93 



Digitized by 



Google 



94 DANIEL OWEN 

rwydd neillduol cyn y rhoddir bri arbenig i'r 
ffug-chwedl. Gellir dweyd mai yr hyn yw ar- 
luniaeth mewn celf , dyna y w y ffug-chwedl ddes- 
griadfiol mewn Uenyddiaeth. Bhaid i genedl ddod 
yn ymwybodol o honi ei hun cyn y gall y math 
hwn o lenyddiaeth flaguro. Diau mai un o nod- 
weddion amlycaf ein dyddiau ni yw hunan- 
ymwybyddiaeth. Y mae dynion yn fyw iawn 
iddynt eu hunain ; ac yn chwilfrydig i wybod am 
eu gilydd. Y mae yn sicr hefyd fod yna fwy 
o dynerwch a chydymdeimlad ' yn ngwahanol 
gylchôedd cymdeithas. Diau fod yr amser yr 
ymddangosodd Daniel Owen yn fanteisiol i'r dull 
hwn o ysgrifenu. Nid oedd neb wedi ceisio 
desgrifío bywyd Cymru, yn enwedig bywyd 
crefyddol ein gwlad, oddieithr drwy by wgraph- 
iadau, a rhaid cydnabod mai ychydig iawn o 
Gofiantau gwir lwyddiannus oedd wedi ym- 
ddangos cyn ymddangosiad " Hunan-Gofiant 
Gweinidog Bethel." Credwn y buasai yn an- 
mhosibl i'w ysgrif eniadau ymddangos lawer cyn 
hyn. Y mae yn sicr, pa fodd bynnag, na buasai 
ysgrif eniadau o'r natur yma yn cael derbyniad 
genhedlaeth yn ol. Yn y deffroad mawr cref- 
yddol yn y ganrif ddiweddaf, ac yn wir yn y 
blynyddoedd dilynol pan yr oedd y diwygiad 



Digitized by 



Google 



FEL TSOBIFENYDD. 95 

hwnw yn cymmeryd ffurf arosol, nis gellid dis- 
gwyl cael desgrifiad o hono; yr oedd dynion yn 
bwy yn rhy agos ato ; yn rhan o hono. Nid oedd- 
ynt eto wedi cael digon o amser ac o brofiad i'w 
gallnogi i ddesgrifio eu bywyd eu hunain. Yn 
wir, ni oddefai angerddoldeb eu teimlad crefyddol 
iddynt i wneyd hyny. Erbyn i Daniel Owen 
ymddangos yr oedd canrif wedi myned heibio er 
y Diwygiad Methodistaidd yn Nghymru. Yr 
oedd y genhedlaeth gyntaf o grefyddwyr yn y 
rhanau hyn o Gymru wedi myned i orphwys. 
Yr oedd adgofion am yr hen bobl yn Uenwi 
lliaws o feddyliau eu holynwyr pan yr oedd 
awdwr Rhys Lewis yn fachgenyn. Yr oedd man 
preswylfod yr awdwr yn fantais iddo hefyd. 
Yr oedd yn byw yn agos i Glawdd Offa, yn 
ymyl y terfynau lle mae by wyd Seisnig a Chym- 
reig yn cydgyfarfod. Cymreîg, yn ddiau, ydoedd 
haen isaf bywyd tref yr Wyddgrug pan oedd 
ef yn ieuanc, eto yr oedd yr ysbryd Cymreig yn 
cael ei fywhau a'i symbylu gan y dylanwadau 
Seisnig a lifant i'r lle drwy fasnach a'r gweith- 
feydd glô a mwnawl. Tra na chafodd y rhan- 
barth hwn o Gymru ei orlifio gan y Uanw 
Seisnig, megis Maesyfed a rhanau o Maldwyn, 
eto, daeth yr ysbryd â'r bywyd Cymreig i gyff- 
yrddiad, os nad gwrthdarawiad ft syniadau a 



Digitized by 



Google 



96 DANIEL OWBN 

theimladau gwahanol iddo ei hun, a thrwy hyny 
daeth y Çymry, efallai, yn f wy ymwybodol o'u 
nodweddion arbenig eu hunain. Diau y gwelid 
y duedd hon yn f wy cyffredin yn y rhanau hyn 
nag yn y siroedd pellaf o derfyn Lloegr. Yr un 
modd ceir fod yr Ysgol Ysgotaidd o nofelwyr 
yn desgrifio cymmeriadau oeddynt yn byw yn 
rhanau isaf Scotland, ar y terfyn rhwng y ddwy 
wlad, ac y mae rhai o'r cymmeriadau cryfaf, 
mwyaf tarawiadol a ddesgrifir yn rhai oeddynt 
wedi dod i lawr o ranau mwy Celtaidd o'r Alban. 
Heblaw fod yr amser, ac hyd yn oed lle ei 
breswylf od yn f anteisiol iddo, dylid ychwanegu 
f od amgylchiadau by wyd yr awdwr ei hun yn 
gyfryw ag i ddyfnhau ynddo y duedd i ddarlunio 
cymmerìadau â bywyd crefyddol ei wlacL Yr 
oedd wedi ei orfodi gan afiechyd i gilio, bron 
yn hollol, o bob gwaith cyhoeddus; anfonwyd 
ef i "dir neillduaeth," a phriodol y galwai y 
pregethau a ymddangosent yn y Drywrfa yn 
"Offrymau Neillduaeth." Sylwa Froude, mai wedi 
i Bunyan ymneillduo o'i waith cyhoeddus i dawel- 
wch carchar Bedf ord, y daeth i ysgrifenu y darlun 
anf arwol a roddodd o f ywy d crefy ddol y Puritan- 
iaid yn Nhaüh y Pererin. Yr un modd yn ein 
dyddiau ni. wedi i rai o'r ysgrif enwyr Ysgotaidd, 



Digitized by LiOOQ lC 



FEL YSGRIFENYDD. 07 

megìs Stevenson a Ian Maclaren ymadael o'u 
gwlad, y cafwyd ganddynt y desgrifiadau o'r 
cymmeriadau a welsant yn eu hen gartre. T 
mae yn amheus iawn genym pe buasai iechyd 
Daniel Owen wedi parhau yn gryf, fel ag iddo 
allu myned ymlaen gyda gwaith y Weinidogaeth, 
y cawsem y Dreflan a Rhys Lewid. Pan yr 
ydoedd yn hanner ei ddyddiau gwanhawyd ei 
nerth, ac i fesur mawr edrychydd a sylwedydd 
a fu am y gweddiJl o'i fywyd, a ffrwyth y 
cyfnod hwn yw y llyfrau sydd wedi gwneyd ei 
enw yn un teuluaidd drwy Gymru. 

I ba beth y priodolir ei boblogrwydd fel ys- 
grifenydd? Nid oes amheuaeth na chafodd 
Rhys Lewis y derbyniad mwyaf awchus a chyff- 
redinol o'r un llyf r Cymraeg ar ei ymddangosiad 
cyntaf. Daeth y Drysorfa oedd yn gyfyngedig 
i aelwydydd Methodistaidd yn hysbys drwy yr 
holl wlad. Cododd rhif ei derbynwyr yn fawr ; 
ac wele drydydd argraphiad o'r Uyfr yn ym- 
ddangos, a hyny o fewn ychydig flynyddoedd. 
Diau fod mwy nag un ateb i'r cwestiwn, — Pa 
fodd y rhoddir cyfrif am y derbyniad roddwyd 
iddo ? Nodwn yma rai atebion. Tybiwn y rhaid 
priodoli rhyw gymaint o'r poblogrwydd hwn i'w 
arddull ; tra yr oedd arddull ysgrifenwyr Cym- 



Digitized by 



Google 



98 • OANIEL OWEN 

reig — y rhai a ddarllenid gan liaws ein gwlad — 
yn tueddu i fod yn drymaidd, os nad clogyrnaidd, 
neu ynte yn rhy glasurol i gydio yn meddwl dar- 
llenwyr cyfFredin. Yn y nofelau hyn,o'r tu arall, 
wele Gymraeg yn cael ei ysgrifenu mewn modd 
syml a hynod digwmpas. Pe gofynid, — Beth y w 
nodwedd arbenig ei arddull ? buasem yn ateb — 
| uniongyrchedd (directness.) Gellir, yn sicr, gym- 
hwyso ato ef y dy wediad " yr arddull y w y dyn ;" 
yma gwelir cymmeriad dirodres yr awdwr yn lle- 
wyrchu drwy ei arddull. Ysgrifenai fel y byddai 
yn siarad, a phan mewn cywair lled dda, ac mewn 
cylch bychan, Uefarai yn dra efFeithiol. Yr hyn a 
hynodai ei siarad, yn ddiau, ydoedd priodoldeb; 
yr oedd yn siarad i'r pwynt; yr oedd ei ymad- 
roddìon " fel hoelion wedi eu sicrhau ;" felly hefyd 
pan yn ysgrifenu. Yr oedd wedi ennill y feistr- 
oiaeth hon ar ysgrifenu Cymraeg drwy fod yn 
ffyddloo ìddo ei hun, a thrwy ymarferiad lled 
gyssco àg ysgrifenu a siarad er pan ydoedd yn 
llanc Ni phetrusaî ddwyn i mewn hen eiriau 
Cymraeg cryfion — geiriau a blâs Gymreig arnynt. 
[ Pan ofynwyd iddo gan gyfaill, — Pa le yr oedd 
i wedi dod o byd i'r hen eiriau hyn ? atebai mai 
1 gan ei f am y cly wodd hwy. Diau ei bod hithau 
rt wedi eu cly wed yn ei chartref yn Nyffryn Clwyd, 



Digitized by 



Google 



FEL YSGRIFBNYDD. 99 

yn ogystal ag yn yr ben ganeuon Cymreig ydoedd 
mor hofF o drysori yn ei chof. Darfu iddo hefyd ( 
roddi lliw lleol ar ei arddull drwy ddwyn i mewn ! • 
liaws o eiriau ac ymadroddion a ddefnyddid yn \ 
henaf yn Sir Fflint Y mae yn hysbys fod des- * 
grifiadau o gymmeriadau gwahanol ranau o Bryd- 
ain, pan wedi eu hysgrifenu yn mhriod-ddull y 
rhan hono o'r wlad, megis Lancashire, yn dra 
phoblogaidd gyda'r darllenwyr. Nid oes amheu- 
aeth nad yw poblogrwydd nofelau Scotaidd i\v 
briodoli, i raddau, i waith yr awdwyr yn dwyn i 
mewn eiriau ac ymadroddion sydd allan o'r ffordd 
gyffredin. Yr ydym wedi cly wed llawer yn ystod 
y blynyddoedd diweddaf am Gymraeg Rhyd- 
ychain, a gwyddis pa mor boblogaidd y mae wedi 
dod er gwaethaf yr ysgwyd pen gan geidwaid y 

ÍCymraeg ; y mae dull Mr. O. M. Edwards, ac eraîll 
. ° ysgrifenu, yn wrthweithiad amlwg oddiwrth yr 
' hen ddull trymaidd. Y mae yr ysgol newydd hon 
wedi llwyddo i ysgafnhau yr arddull Gymreig, a 

(theg yw cofio mai Daniel Owen ydoedd un o'r 
rhai cyntaf o'n hysgrifenwyr adnabyddus i dori 
tir newydd yn y cyfeiriad hwn. Wrth ddarllen ) 
Uyfrau Daniel Owen, teimla y gwerinwr ei hun 
gartre, tra y teimla ei hun yn fynych yn gyffelyb 
i un yn darllen iaith ddieitbr wrth ddarllen aml i 



412246B 

Digitized by LiOOQ ÌC 



100 DANIEL OWBN 

lyfr Cymraeg. T mae ei weithiau yn hawdd eu 
deall, bron na ddywedem nas gellir camgym- 
meryd y meddwl ; y mae f elly, nid yn unig o her- 
wydd y geiriau syml a chartrefol a ddefnyddir, 
ond o herwydd clirder yr arddull — y bare style 
fel ei gelwir. Gwelir grym ei arddull os cym- 
harwn y cyfieithiad Seisonig o'i weithiau â'r 
Cy mraeg ; hyd yn oed yn y rhanau hyny lle y 
mae y cyfieithiad yn hollol gywir a phriodol, 
teimlir fod yna rhyw elfen wedi ei cholli oedd 
yn ein swyno yn y gwreiddiol. Efallai y tybir 
ein bod yn rhoddi.gormod o bwys ar arddull yr 
yr awdwr. ond dylid cofio fod ei ddull arbenig 
ef o ysgrifenu yn Jlawer Hai cyflredin bymtheng 
mlynedd yn ol nag ydyw heddyw. 

T mae ei weithiau hefyd yn ffrwyth *ÿî- 
wadaeth; nid creadigaethau wedi eu nyddu o 
ymysgaroedd ei ddychymmyg ei hiih ydynt 
Tr oedd Daniel Owen wedi ei ddonio â gallu 
eithriadol i sylwi, gwelai y digwyddiadau lleiaf ; 
ac er nad oedd yn hynod am ei allu i gofio 
ffeithiau, eto cadwai afael tỳn yn yr argraph- 
iadau a wnaed ar ei feddwl; yr oedd yn un 
y gellid dweyd am dano ei fod yn man of 
observation t chwedl y diweddar Richard Humph- 
reys o'r Dyffryn, a medrai gyfleu ffrwyth ei 



Digitized by 



Google 



*1 



FEL YSGRIFENYDD. JtOl 

sylwadaeth gyda y cy wirdeb mwyaf. Treuliodd i 
ei îy wyd mewn cylch hynod gyfyng — ac eithrio 
y ddwy flynedd a hanner y bu yn Athrofa y 
Bala — yn yr Wyddgrug y treuliodd ei holl 
fy wyd. Sylwa George Eliot, yn un o'i gweithiau, 
mai mantais fawr i ddyn y w cael ei gau i mewn 
i gylch cyfyng yn nechreu ei fy wyd, ei fod drwy 
hyny yn dod i adnabod y byd yn well, ac hcfyd ' 
fod ei wybodaeth am y cylch bychan y dygir un 
i fynu ynddo yn agoriad i'r oll o fy wyd. Pa fodd 
bynnag am hyny, yr oedd y nofelydd yn un 
hynod o gartrefol, fel y dywedir mai rban neill- 
duol o Lundain ydoedd byd Dr. Johoson, felly, yn 
sicr, y gellir dweyd mai yr Wyddgrug ydoedd 
byd Daniel Owen; y mae delw y dref broo ar 
bob tudalen a ysgrifenwyd ganddo yn y Drtf- 
lan a Rhys Lewù. Nid oedd ynddo nemawr 
o awydd teithio; yn wir, nid oedd gan olyg- 
feydd nemawr o swyn iddo. Wrth ddarllen ei •' 
weithiau ni chyfarfyddwn braidd byth à des- 
grifiadau o brydferthwch natur ; bron nad ym- ■ 
ddengys yn ddall iddynt; plant dynion ydoedd 
ddyddorol iddo ef. Darllenai braidd yr oll o'r 
papurau Cymreig yn Ngogledd Cymru, a rhai 
o newyddiaduron Cymreig y Deheudir a'r 
Unol Dalaethau. Anfynych y gwelwyd neb 



Digitized by 



Google 



\ 

1 

l' I 



102 DANIEL OWEN 

yn mwynhau cymdeithas eu gyd-ddynion yn 
fwy ; er hyny, ni chymmerai fantais ar ei gyf eill- 
ion i awyro ei syniadau ei hun. Medrai wrando; 
a hoff iawn oedd ganddo glywed newyddion ; yr 
oedd pob math o ddynion yn ddyddorol iddo. Er 
nad ellid dweyd ei fod erioed wedi gwneyd llawer 
o gy f eillion mynwesol, yn enwedig ar ol blynydd- 
oedd ieuengctyd* eto yr oedd ganddo gydna- 
byddiaeth eang o fewn cylch ei gartre. Y fath 
ydoedd ei ddyddordeb mewn eraill, fel yr ym- 
ddiriedai llawer iddo eu cyfrinion. Gwnelai i'r 
mwyaf cyflredin ei gyrhaeddiadau deimlo yn 
gartrefol yn ei gwmni, a chymmerai ddyddordeb 
byw yn amgylchiadau pawb o'i amgylch; ac 
y mae yn sicr genym fod ei ymadawiad wedi 
perí gwagder yn mywyd llaweroedd. Canfyddai 
yr elfenau da, a hyny mewn cymmeriadau an- 
mhoblogaidd neu ddiffygiol; a gallai ddesgrifio yr 
hyn a welai. Prin, hwyrach, y gellid dweyd fod ei 
farn yn gryf ; yr oedd yn ddiffygiol mewn cyd- 
bwysedd, a chai ei gario ymaith gan ei deim- 
ladau fel y cyffredin o honom. Yr oedd yna 
rywbeth human iawn ynddo yn yr ystyr hon. 
Ffrwyth ei sylwadaeth, gan hyny, yw llawer o'r 

* Gwel ei gân " Foreu y Nadolig " ar ddiwedd y gÿfrol hon. 



Digitized by 



Google 



FEL YSORIFENYDD. 103 

hyn ysgrifenwyd ganddo — " y pethau a welodd 
dan haul," — a dyma un rheswm am y swyn sydd 
yn ei weithiau i liaws ein gwlad. Desgrifia gym- 
meriadau tebyg i'r rhai yr ydym oll yn eu 
hadwaen. Cyfeiria y diweddar Barch. Roger 
Edwards at y nodwedd hon yn ei Bagymadrodd 
i'r Dreflan. Meddai : — 

* Gwelir fod yr awdwr yn sylwedydd craff ar 
y natur ddynol, ac ar gymdeithas grefyddol yn 
gyffredinol, fel, er nad oedd yn portreiadu un- 
rhyw bersonau neillduol, fod ei ddesgrifiadau 
mor naturiol â phe buasai yn rhoddi hanes 
gwrthddrychau byw oedd o flaen ei lygaid ; yn 
wir, derbyniais fel golygydd y Drysorfa, lythyr 
difrifol, ymha un y dywedai yr ysgrifenydd ei 
fod yn deall fod y cymmeriadau a bortreiedid 
yn y Dreflan wedi eu cymmeryd o'r plwyf yr 
oedd efe yn byw ynddo, ac felly, fod yr awdwr 
'yn ceisio pardduo un o'r llanerchau mwyaf 
moesol a chrefyddol ' yn ein gwlad, a'i waith o'r 
herwydd yn 'sothach enllibgar/ tra yr oedd y 
plwyf a nodid, a'r wlad o'i amgylch, yn hollol 
ddieithr i'n cyfaill. Wrth ddarllen y Uythyr 
achwyngar hwn, nis gallaswn lai na meddwl am 
eiriau Solomon, — ' Megis mewn dwfr y mae 
wyneb yn ateb i wyneb, felly y mae calon dyn i 



Digitized by 



Google 



104 DANIEL OWEN 

ddyn,' ac fel hyn rhaid fod y Drefian yn dar- 
lunio egwyddorion a theimladau sydd yn gyff- 
redin i ddynolryw mewn byd ac eglwys." Tia 
y mae y cymmerìadau a ddesgriíir mor wirion- 
eddol a phe buasent yn fywgraphiad, eto y 
maent yn enyn dyddordeb mwy cyffredinol, o 
herwydd nad ydynt yn gyfyngedig i bersonau, 
lle, a'r amgylchiadau sydd yn anwahanol oddi- 
wrth f y wgraphiad. 

- Elfen arall a nodwn y w ei ysmaldod (humcmr). 
Nid oes a fynom â ddeffinio beth yw humowr* 
Dadleua rhai fod yr elfen hon yn brin yn llen- 
yddiaeth Cymru, ac mai nid yr un ystyr yn hollol 
a roddir i'r gair ysmaldod ag a roddir i'r gair 
Saesneg humour. Efallai fod rhywbeth yn 
hanes ein cenedl, yn wladol a chrefyddol, yn 
rhoddi cyfrif am hyn. Dichon hefyd nad yw 
yr iaith Gymraeg yr un mor gyfaddas i'r pwrpas 
hwn ag ydyw rhai ieithoedd eraill. Teimlir, pa 
fodd bynnag, fod yr elfen hon yn treiddio drwy 
ysgrifeniadau Daniel Owen, ac y mae yn elfen 
iachus ac adfywiol; nid oes yma chwerwedd 
gwawdlyd ar un llaw, tra hefyd y mae wedi 
ymgadw, ar y cyfan, oddiwrth ymadroddion di- 
chwaeth. Teimlir yr ysmaldod hwn, nid yn unig 
yn y cymmeriadau digrifol, megis Wil Bryan,ond 



Digitized by 



Google 



s 



FEL YSGRIFENYDD. 105 

yn ne8grifiadau yr awdwr o gymmerîadau yn ym- 
ylu ar f od yn hurt, megis Thomas a Barbara Bart- 
ley, a Marged, ac yn arbenig yn ei wawl-luniau o 
John Aelod Jones, Jones y Plismon, ac Eos Pryd- 
ain. Ysmaldod iachus a chwareus a geir yn y des- 
grifiadau hyn. Teimla y darllenydd fod llygaid 
yr awdwr yn twinldo yn siriol arno mewn llawer 
man. Un wedd ar ei ŷsmaldod ydyw, drwy or- 
liwio yr amgylchiadau, a hyny yn y fath fodd ag 
i adael y darllenydd wybod f od yr awdwr yn ym- 
wybodol o hyny. Nis gellir dy weyd fod ei ysmal 
dod bob amser yn berffaith naturiol ; teimla un yn 
awr ac eilwaith oddiwrth ymgais yr awdwr i f od 
yn ddoniol ; y pryd hyny nid y w yn ffyddlon i'w 
arddull ei hun. Yr ydym yn dyfalu fod dylan- 
wad Dickens i'w ganfod arno yn y rhanau hyny 
o'i waith, canys yr oedd yn edmygydd a dar- 
llenydd mawr o Dickens; a thra yr ydym yn 
barod i gyfaddef fod darllen Dickens wedi bod 
yn foddion i addfedu ei alluoedd fel ysgrifen- 
ydd, eto nid oedd yn efelychydd ymwybodol o 
hono. Nid efelychiad y w Ehys Lewis. 

Elfen arall ydyw ei dynerwch (pathoa). DU 
amheu genym mai dyma un o'r haenau dyfnaf 
yn ei weithiau, a'r elfen hon yn ei ysgrifeniadau 
sydd yn cyffwrdd ddwysaf â chalon y darllen- 



Digitized by 



Google 



106 DANIEL OWEN 

wyr — a dyma a rydd gyfrif hefyd am yr afael 
gafodd rhai o'i weithiau, yn enwedig Rhys 
LewÌ8, ar liaws nad oeddynt erioed wedi teimlo 
unrhyw swyn mewn llenyddiaeth, yn enwedig 
yn ffurf o ffug-chwedl. Yr oedd yna elfen 
leddf a dwys yn gynhenid yn yr awdwr, 
oblegid yr oedd yn Gelt trwyadl; ac yr oedd 
amgylchiadau trallodus ei febyd, ac yn enwedig 
ei afiechyd peryglus, wedi dwyshau yr elfen hon 
ynddo. Y mae yna elfen o brudd-der yn treiddio 
drwy ei ysgrifeniadau islaw yr elfen chwareus. 
Teimlir yr un elfen yn Stevenson, y nofelydd 
Scotaidd, y mae y ffurfafen yn tueddu at 
fod yn bruddaidd, ac ar yr adegau mwyaf 
goleu, ni adewir i ni anghofio yn llwyr fod 
yna gymylau tywyll ar y gorwêl. I bresen- 
oldeb yr elfen hon yn ei weithiau yr ydym yn 
priodoli poblogrwydd ei weithiau gyda'r canol 
oed, a'r oedranus, — y rhai sydd wedi gorfyw 
breuddwydion mebyd ac ieuengctyd, ac wedi 
profi troion chwith y r y rf a. Y r oedd y nodwedd 
hon — y nodwedd gysurol y gellir ei galw — yn 
cyfodi o gydymdeimlad yr awdwr â phobl dlod- 
ion ein gwlad, y profedigaethus a'r adfydus; 
yr oedd profiad ei fywyd ef ei hun wedi ei 
ddysgu i ddesgrifio treialon y dosbarth hwn— 



Digitized by 



Google 



r 



FEL YSGRIFENÝDD. 107 

" They learn in sorrow what they teach in song. ẅ 
Yr oedd ar Gymru angen neillduol am lenydd- 
iaeth o natur gysurol, yr oedd llaweroedd yn di- 
oddef mewn unigrwydd ar hyd a lled eingwlad, 
ae yn sychedu am gydymdeimlad. Gwelsom 
amry w engreiphtiau o hyn ; cly wsom hen gwpl, 
rhai fuasent yn sefyll yn lle y gwreiddiol o 
Thomas a Barbara Bartley, yn dweyd iddynt eu 
dau wylo llawer uwchben ei ddesgrifíadau ; ac 
y mae rhai wrth anfon eu rhoddion at osod i 
fynu y cerflun o hono yn cydnabod eu dyled iddo 
am y cysur a weinyddodd ei lyf rau iddynt Nis 
gellir dweyd fod yn ei weithiaù gyd-darawiadau 
hynod ; nid yw yn enyn chwilfrydedd yn y dar- 
llenydd i wybod beth fydd y diwedd. Rhaid cyd- 
nabod nad oedd yn gelfydd yn ngweithiad allan 
ffug-chwedl, yr hyn a elwir yn gudd-amcan 
(plot); yr oedd ef ei hun yn ymwybodol o 
hyny, a chamgymmeriad, ni gredwn, ydoedd 
iddo geisio at ddwyn i mewn rai o nodweddion 
y nofelau Saesneg i'w weithiau. Ei ymgais yn 
y cyfeiriad hwn sydd yn cyf rif am y ffaith nad 
yw rhanau diweddaf y Dreflan a Rhya Lewis 
yn gyfartal i'r rhan flaenaf. Diau ei fod yn 
fwy llwyddianus yn ngweithiad allan yr ystori 
yn Enoc Huws a Gwen Thomas, er nas gallwn 



Digitized by 



Google 



108 DANIEL OWEN 

gydnabod eu bod yn gyfartal mewn gwir werth 
i'r nofelau cyntaf a nodwyd. Fel desgrifiad o 
gymmeriadau Cymreig, ni gredwn y saif clod 
gweithiau Daniel Owen. Yn ei gyfarchiad i'r 
darllenydd yn nechreu Rhys Lewis, dywed yr 
awdwr, "Os oes rhyw rinwedd yn y llyfr, 
Cymreigrwydd ei gymmeriadau yw hwnw." 
Yn y Dreflan cawn ddesgrifiad o'r cymmeriadau 
oedd yn byw yn yr Wyddgrug pan ydoedd 
ef yn ieuanc. Yn Rhys Lewis drachefn, nid oes 
amheuaeth nad oedd rhai o gymmeriadau y dref 
o flaen ei feddwl pan yn tynu darlun o Abel 
Hughes, y mae ar gael yn ysgrifen Daniei Owen 
ei hun mai ei fam ydoedd y gwreiddiol o Marì 
Lewis, er f od serch a thalent ei mab wedi ei ham- 
wisgo â nodweddion na chanfyddid hwynt gan 
y cyfiredin. Dywedir hefyd fod yna amryw 
o chwiorydd, "Mamau yn Israel," yn byw yn 
yr Wyddgrug yr amser hwnw, a awgryment 
i'r awdwr amryw o'r nodweddion a ddesgrifir 
mor fyw yn nghymmeriad Mari Lewis; ac y 
mae y gafael cryf y mae y darlun hwn o fam 
Rhys Lewis wedi ei gael ar feddwl y darllenwyr 
yn brawf pa mor unol ydyw y desgrifiad ag 
adgofion cyssegredig lliaws drwy Gymru. Y 
ddau gymmeriad mwyaf adnabyddus, efr'lai, 



Digitized by 



Google 



FEL YSGRIFENYDD. 109 

ydynt Wil Bryan a Thomas Bartley, er na 
ddylid anghofio Barbara Bartley. 

Uawer o ddyfalu sydd wedi bod gyda golwg 
ar y gwreiddiol o "Wil Bryan." Y mae rhai 
wedi myned mor bell a nodi personau oedd yn 
eyfateb ir desgrifiad. T mae yn sîcr, pa f odd 
bynnag, nad y w yr awdwr wedi ceisio rhoddi 
portread o unrhyw un arbenig yn Wil Bryan 
cawsom ei dystiolaeth ef ei hun ar y pen hwn ; 
ar yr un pryd, nis gellir dweyd mai creadigaeth 
ei ddychymmyg ef ei hun ydy w y carictor, yn 
hytrach, ffrwyth ei sylwadaeth a'i adgofion 
ydyw; yr oedd y cymmeriad yn gynnyrch 
amgylchiadau neillduol. Gwelir yn Wil Bryan 
wrthweithiad yn erbyn bywyd manwl a 
Phiwritanaidd, mewn un na allasai ymddiosg 
yn llwyr oddiwrth ddylanwadau crefyddol; 
ceid amryw, meddir, o'r type hwn yn y dref 
pan oedd yr awdwr yn ieuanc. Dygwyd Wil 
Bryan i fyny mewn teulu ydoedd yn proffesu 
crefydd ; yr oedd ei dad yn gwneyd honiadau 
uchel yn gyhoeddus, eto nid oedd yna ddidwyll- 
edd crefyddol yn nghartre y bachgen cyfiym ei 
gyrhaeddiadau ; gwelodd anghysondeb rhwng 
proffes ei dad a'i ymddygiadau yn ei fasnach, ; 
ac fel canlyniad tyfodd i fynu, i raddau, yn 



Digitized by 



Google 



110 . DANIEL OWEN 

wawdiwr o bethau cyssegredig. Ceir yn ei 
gymmeriad gyfuniad o wybodaeth am grefydd, 
ynghyd â byfdra a dibrisdod wrth son am dani, 
ac eto, o dan y cwbl, yr oedd yna haen o onest- 
rwydd yn ei gymmeriad; yn wir, y gonest- 
rwydd ' hwn, heb fod arweiniad priodol, a'i 
gwnaeth yn wawdiwr. Meddai Wil Bryan 
graffder a synwyr i wahaniaethu, a daw yr 
: ochr oreu i'w natur i'r golwg yn ei barch gwir- 
ioneddol i'r fath gyuimeriadau ag Âbel Hughes 
a Mari Lewis. 

T mae astudiaeth o gymmeriad Wil Bryan yn 
awgrymu amryw o werai difrifol i'r darllenydd. 
Y mae yr hwn na wel ond yr elfen ddigrifol yn 
Wil Bryan, heb ganfod ond un ochr i'r cymmer- 
iad, a hono yr un fwyaf arwyneboL Un peth, 
efallai, sydd yn taro y darllenydd, yn enwedig 
yn y rhanau mwyaf Cymreig o'n gwlad, yw 
cynnefindra Wil Bryan â'r iaith Saesoneg, fel eu 
gwelir yn y defnydd parhaus a wna o frawddeg- 
au Saesneg ; nis gallesid gweled hyn ond mewn 
tref ar y terfynau rhwng Lloegr a Chymru ; ac 
y mae Wil yn engraipht o ddjlanwad arwynebol 
by wyd Seisnig ar gymmeriad Cymreig. T mae 
yn amlwg fod gwybodaeth Wil Bryan o'r iaith 
Seisnig wedi by wiogi ei feddwl, a rhoddi iddo 



Digitized by 



Google 



FEL YSORIFENTDD. 111 

fath o hunan-hyder nad allesid ei ddisgwyl mewn 
llanc o'r un safle yn y siroedd mwyaf Cym- 
reig o'r Dywysogaeth. Credwn f od yr awdwr yn 
dangos ei f edrusrwydd hefyd mewn dwyn cym- 
meriad f el Wil Bryan i'w waith ; y mae graddau 
o wit y cymmeriad yn gyssylltiedig â'r iaith. 
Diamheu pe buasai y geiriau, ac yn enwedig 
y brawddegau Seisnig sydd yn britho ym- 
ddiddanion Wil Bryan yn cael eu gadael allan, 
y buasent yn colli llawer o'r awch a'r racinew 
sydd ynddynt. 

Cofia llawer am ysgrifau y diweddar Mr. John 
Griffiths (Gohébydd Llundain), i'r Faner. Ni 
wnaeth un ysgrifenydd gymaint i ennill sylw ac 
enyn dyddordeb amaethwyr Cyrary yn ngwaith 
y Senedd a'r Gohebydd ; ao ni íuasai ei ysgrifau 
ef yn agos mor fy w onibai am y pertrwydd gyda 
pha un y defnyddiau dermau Seisnig nad oedd 
cyfystyron dealladwy iddynt yn y Cymraeg. 

Cymmeriad arall sydd yn cystadlu mewn 
poblogrwydd â Wil Bryan ydyw Thomas Bart- 
ley, ac efallai na fethem wrth ddweyd mai dyma 
gamp-waith yr awdwr. Y mae yna fwy o 
îmturioldeb yn y desgrifiad nag yn Wil Bryan ; 
dyma y portread perffeithiaf o weithiwr tlawd, 
anwybodus o Gymra Gwelir ymhob brawddeg 



Digitized by 



Google 



112 DANIEL OWEN 

gywirdeb a inanylder sylwadaeth yr awdwr ; yr 
oedd wedi sylwi ar holl fywyd ao ysgogiadau 
Thomas a Barbara Bartley. Rheda elfen nwyfus 
a chwareus, wedi ei thyneru gan gydymdeimlad, 
drwy y desgrifiad ; gwelwn yn Thomas Bartley 
fywyd syml yn troi o fewn cylch bychan, 
arferion cartrefol, llawenydd plentynaidd, galar 
mud, ynghyd â synwyr da yn, nghanol ei an- 
wybodaeth, yn ogystal a charedigrwydd a llety- 
garwch Cymreig. Hynod mor gy wir hefyd yw 

í desgritìad yr awdwr o ddeffroad by wyd crefyddol 
mewn un o gyrhaeddiadau Thomas Bartley. 
Y mae yn amheus a ydoedd yn abl i olrhain 
dadblygiad meddyliol cymmeriadau fel Bob, — un 
ydoedd wedi ei daflu i amheuaeth yn nefiroad 
cyntaf ei feddwl ; ac yr ydym yn gorfod teimlo 
nad yw yr awdwr wedi taflu nemawr o oleuni 
ar ddadblygiad teimladau Wil Bryan tuag at 
grefydd. Cawn Bob yn marw yn ieuanc, a'r 
goleuni yn tywynu ar ei feddwl yn niwl y glyn, 

, tra y mae Wil Bryan yn aros yn ei unfan, cyn 
belled ag y gwelir yn Enoo Hwwa. Ni cheir gan 

! Daniel Owen yr elfeniad manwl o ddadblygiad 
cymmeriad fel a geir gan George Eliot neu George 
Meredith, mae'n wir, eto y mae yn gartrefol hollol 
wrth olrhain teimladau syml Thomas a Barbara 



Digitized by 



Google 



FEL YSaRIFBNYDD. 113 

Bartloy; gwelir rhai o elfenau dyfnaf meddwl 
yr awdwr yn y serchogrwydd tyner gyda pha 
un y mae yn trin helyntion teuluaidd a chref- 
yddol y ddau "hen bar," ac yn enwedig yn ei 
ddesgrifíad o f arwolaeth Seth. Cyfaddefai ei f od 
wedi ei orchfygu gan ei deimladau yn llwyr pan 
yn portreadu yr amgylchiadau ynglŷn â marwol- 
aeth Seth. Credwn y gwelir yr awdwr ar ei 
oreu yn y desgrifíad o Thomas a Barbara Bartley. 
Gwelir mwy o ddyfnderoedd ei ysbryd yn y 
rhan hon nag yn un portread o'i eiddo; yr 
oedd Thomas Bartley wedi dod yn rhan o'i 
fywyd, yr oedd yn byw gydag ef ; ao yn ei 
gystudd diweddaf, pan yn cael ei flino gan 
ddiffyg cwsg, tynai ddarlun o'i hen gyfaill (a'r 
hwn sydd yn awr ger ein bron, sef y darlun 
sydd yn fy meddiant), fel yr ymddangosai i 
lygaid ei ddychymmyg 

•• Enoc Huws •• a " Owtn Thomas." 

Y mae cylch y ddwy ffug-chwedl ddiweddaf 
yn eangach na'r rhai blaenorol; bywyd tref, a 
desgrifiadau o gymmeriadau a geir yn y Dreflan 
a Rhy8 Lew\8> fel ffrwyth ei adgofion a'i sylwad* 
aeth bersonol ef ei hun. Cawn ef yn ei weithiau 
olaf yn dibynu mwy ar yt Lyo a glywodd gan 



Digitized by 



Google 



114 DANIEL OWSN 

eraill; efallai fod yn y gweithiau hyn fwy o 
gelfyddyd, ao ymddengys f el yn rhoddi mwy o 
flrwyn i'w ddychymyg, eto nid ydynt yn gafael 
mor ddwfn yn nghalon y darllenwyr, tra y 
mae yn edrych ar fywyd o'r un saf-bwynt ag yn 
y nofelau blaenorol, eto y mae yna elfen f wy 
gyffredinol (secular) yn redeg drwyddynt. Y 
capel ydoedd y canolbwynt o gylch pa un y troai 
yr holl hanes yn y Dreflan a Rhya Lewis; 
ac nid yw yr awdwr yn gadael i ni aros yn 
hir o gyffiniau y capel. Yn Enoc Huws dra- 
chef n ceir ddesgrifiad o helyntion mwnawl. Tref 
yr Wyddgrug y w cylch ei nofelau cyntaf, tra y 
mae Enoo Huws yn cymmerýd i mewn Sir 
Fflint. Nid oes anghen dweyd nad oedd gan 
ein hawdwr brofiad personol o fy wyd a phrof- 
edigaethau y mwnwyr, ond yr oedd wedi bod 
yn sylwedydd craff ar helyntion y dosbarth 
dyddorol hwn ; ac yr oedd hefyd yn dra chydna- 
byddus âg amryw bersonau oeddynt wedi treulio- 
blynyddoedd ynglŷn â'r gweithiau plwm. Cym- 
merai dyddordeb byw yn yr hyn a ddigwyddaî 
ynglŷn â hwynt ; ao yr oedd ganddo yn y modd 
yma wybodaeth fanwl iawn am y dynion fu â 
Uaw yn agor rhai o'r gweithiau hyn ; a gwelir 
ffrwyth y wybodaeth hon yn ei ddesgrifiad o- 
Captain Trefor, a phrofedigaethau Denman ai 



Digitized by 



Google 



FEL YSGRIFENYDD. 



115 



deulu, eto nis gellir edrych ar Enoc Huws fél 
desgrifiad o fy wyd y mwnwyr ; nid oedd yr 
awdwr wedi rhoddi ei fryd ar ddarlunio bywyd 
y dosbarth lliosog hwn, megis y gwnâ Bret 
Harte yn ei ddarluniau o fywyd mwnwyr 
gweithiau aur Califfornia. Yn Owen Thomas 
drachefn, ceir darlun o fywyd gwledig Cymru 
yn fwy cyffredinol, ac ystyria rhai fod y gwaith 
bwn yr ystori fwyaf «yflawn a pherffaith o eiddo 
yrawdwr; eto er mör gywir yw Uawer o'r des- 
grifiadau, nis gellir dweyd fod y cymmeriadau 
yn sefyll allan yn amlwg o flaen y meddwl, er y 
creda rhai na chynnyrchodd athrylith Daniel 
Owen ddim mwy prydferth na chymmeriadau 
Gwen ac Elin yn Owen Thomas. Nid yw y 
cymmeriadau a bortreadir yn Enoe Huws a 
Owen Thoma8 wedi dod yn adnabyddus i liaws 
ein gwlad ; ystyrir y gweithiau hy n, gyda graddau 
o gywirdeb, fel math o attodiad i Rhys Lewis. 

Priodol y w gofyn, — Beth oedd nodwedd 
arbenig dychymmyg yr awdwr? Nis gellir 
dweyd mai mewn cynllunio hanes, fel ag i'r 
digwyddiadau gyd-daro yn naturiol i'w gilydd, 
yr oedd cuddiad ei gryfder; yr oedd yn gwybod 
yn eithaf da nad oedd yn llwyddiannus mewn 
cynllunio yr hyn a elwir jm plot> a phan y ceísia; 



Digitized by 



Google 



116 DANIEL OWEN 

wneyd hyny, prin y gçllir. dweyd ei fod yn 
llwyddiannus iawn yn ei ymgais ; nid oedd yn 
feÎ8tr ar grynhoi neu gau i fynu ei ystorîau. 
Prin y gellir teimlo fod y dyddordeb yn y 
darllenydd yn myned ar gynnydd fel yr eir 
ymlaen; yn wir, teimlir i raddau yn siomedig 
gyda therfyniad amryw o'i nofelau, megis y 
Dreflan a Rhys Lewis, ac efallai mai camgyra- 
meriad oedd iddo geisio eu diweddu ar gynllun 
Seisnig. Fel y dywed Proff. W. L. Jones, 
Bangor, yn ei erthygl ar Daniel Owen, yn yr 
ail-argraphiad o'r Owyddoniadur Cymreig, Cyf. 
X. td. 740 B. : — " Ni saif Rhys Lewie, mwy na'r 
Pickwick Papers, yn ngwyneb beirniadaeth y 
rhai sydd yn barnu nofel fel cyfanwaith, yn 
hytrach nag fel cyfres o ddarluniau, neu o ddig- 
wyddiadau anghyssyllüol. Nid ydyw y cudd- 
amcan (plot) ond egwan, ac nid ydyw cyd- 
bwysedd a chymmesuredd y gwahanol ranau o'r 
Uyfr yr hyn a ddisgwyliwn, ac a gawn, yn 
nghynnyrchion y prif chwedleuwyr Seisnig. 
Ond nid fel crefftwr Uenyddol, yn gweithio 
allan gynlluniau cy wrain yn ei nofelau, y dylid 
barnu Daniel Owen. Ni ddeil gymhariaeth am 
foment ft meistriaid y gelfyddid o chwedleua — 
y rhai sydd yn ymdrechu am ffurf, am fesur, am 



Digitized by 



Google 



FEL YSGRIFENYDD. 117 

drefn, a chywreinrwydd cynllun, yn gystal ag 
am ddarlunio cymmeriadau ; ond fel un sydd yn 
meddu gwelediad treiddgar, dychymyg bywiog, 
cydymdeimlad ëang ac arabedd diball, saif Daniel 
Owen yn uchel iawn jmysg llenorion unrhyw 
wlad." Clywid rhai yn cwyno o herwydd fod 
Daniel Owen wedi cyfyngu ei bun i gylch 
bychan, i un dref, ac yn arbenig i gylch un 
enwad bychan Cymreig. Diamheu fod y cyhudd- 
iad yn wir, a rhaid cydnabod, ysywaeth, fod y 
ffaith hon yn milwrio rhyw gymaint yn erbyn 
darlleniad ei weithiau ; ond credwn mai i'r ffaíth 
ei fod yn desgrifio y bywyd yr oedd ef yn hollol 
adnabyddus o hono y ceir un rheswm am ei 
lwyddiant; a chredwn mai i'r graddau yr oedd 
yn eangu cylcb ei ddesgrifiadau, i'r graddau 
hyny yr oedd yn colli mewn grym adwysder;. 
y mae swyn ei ddesgrifiadau i'w briodoli i fesur 
mawr i'r ffaith eu bod yn ffrwyth ei sylw 
a'i adgofion cyntaf a mwyaf cyssegredig ef ei 
hun. Teimla y darllenydd eu bod yn true to 
nature, chwedl Wil Bryan. Yr oedd yr awdwr, 
fel yr ydym eisoes wedi cyfeirio, yn un a dreul- 
iodd fywyd hynod gartrefol, os nad neillduedig. 
Yn y dyddiau hyn rhoddir bri mawr ar yr ysgol 
Ysgotaidd o nofelwyr; y mae yr ysgrifenwyr 



(' 



Digitized by LiOOQ lC 



A 



118 DANIEL OWEN 

hyn yn sicr yn cyfynga eu hunain i gylch 
bychan ; ac onid un elfen o swyn yn ei nofelau 
yw eu bod yn cynnwys portread o gymmer- 
iadau nad oedd y byd oddi allan iddynt yn eu 
hadnabod ? ac nid ydym yn barod i addef mai 
diffyg yn ein hawdwr ydoedd cyfyngu ei ddes- 
grifiadau i fesur mawr i'r cylchoedd yr oedd ef 
ei hun wedi troi ynddynt ar hyd ei oes ; dylid 
edrych arnynt fel portread wedi eu lliwio gan 
ddychymmyg yr awdwr o fFurfiau neillduol o 
gymmeriadau crefyddol a gwledig tua chanol y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Nîs gall neb ddar- 
llen nofelau Daniel Owen heb sylwi pa mor hapus 
ydyw wrth roddi enwau i'r cymmeriadau a 
desgrifia— enwau sydd yn gafael yn y cof; 
ymddengys mai ei arfer ydoedd dewis enwau 
ychydig o'r flbrdd gyfFredin, enwau ysgrythyrol 
yn fynych, megis Abel Hughes, Enoo Huws, 
Jeremiah Jenkins, neu ynte gyfenwau Seisnig 
ac estronol, megis Wil Bryan, Thomas Bartley, 
Trefor, Denman, a SoUt, ac y mae yn ffaith 
am amryw o'r enwau hyn, fod yr awdwr nid 
wedi eu llunio ei hunan, ond yn hytrach wedi 
benthyca enwau oeddynt yn dra adnabyddus 
iddo yn mlynyddoedd ei fôbyd a'i ieuengctyd; 
ac nis gallwn fyned heibio i'r ffaith fechan, ei 



Digitized by 



Google 



</ 



FEL YSGRIFENYDD. 119 

fod wrth roddi enw ar geiliog Thomas Bartley 
wedi gwneyd defnydd o enw ci bychan ei lety- 
wraig yn y Bala, o'r hwn yr oedd yn dra hoff, 
feUy, gwelir argraph ei adgofion ar y rhanaa 
allanol a mwyaf arwynebol o'i waith. 

Tmofynwn ymhellach. Beth fydd dylanwad 
cyffredinol ei weithiau ? Cytuna pawb fod yna 
elfen ddyddorus yn ei weithiau ; yr oedd llen- 
yddiaeth Gymreig yn dra amddifad o'r elfen 
hon ; yr oedd hanes y genedl, a'r dwysder teim- 
lad a gynnyrchwyd gan y Diwygiad Methodist- ( ; 
aidd, yn cau allan lenyddiaeth o natur fywiog a \ 
dyddorus. Clywsom y Proff. O. M. Edwards yn 
dywedyd fod caneuon y beirdd cyn y Diwygiad 
hwn yn gyfryw nas gellid byth eu cyhoeddi. 
Ysgubwyd ymaith llenyddiaeth amhur diwedd yr 
eilfed ganrif ar bymtheg a dechreu y ddeunawfed 
ganrif gan lifeiriant y Diwygiad. Llenyddiaeth 
grefyddol, neu o'r hyn lleiaf, llenyddiaeth yu 
dwyn delw ysbryd dwys a dif rifol y Diwygiad 
Methodistaidd, oedd o fewn cyrhaedd darllen- 
wyr Cymreig ; ychydig o'r elfen hoenus a 
chwareus a geid yn ngweithiau ysgrifenwyr 
Cymreig. Credwn i Daniel Owen gyfarfod â'r 
angen hon, a thrwy hyny atal, i fesur, wrth- 
weithiad cryf yn erbyn bywyd crefyddol Cymru, 



Digitized by 



Google 



120 DANIEL OWEN 

megis a ddilynodd y cyfnod Piwritanaidd yn yr 
eilfed ganrif ar bymtheg; ac i'r fiaith fod ei 
weithiau yn cynnwys yr elfen o adloniant i 
feddwl Uaweroedd yr ydym yn priodoli graddau 
o boblogrwydd ei weitbiau. 

Ceir yn ei weithiau hefyd elfen gymroL Y 
mae yn rhaid cydnabod mai ychydig o lenydd- 
iaeth o'r natur hon oedd yn ein gwlad pan ym- 
ddangosodd y Dreflan a Rhys Lewis ; darllenir 
ynddynt am dreialon a siomedigaethau y tlawd 
a'r profedigaethus, a theimlwn wrth sylwi ar y 
desgrifiadau hyn fod calon yr awdwr yn curo 
mewn cydymdeimlad â'r rhai a ddesgrifia; yn 
wir, ymddengys i ni mai dirgelẃch ei nerth fel 
ysgrifenydd ydoedd ei allu i osod ei hunan yn lle 
eraill. Nid ffrwyth dychymmyg oer, yn gweithio 
ar gof cy wir, a welwn yn ei ddesgrifiadau, ond 
dyn yn meddu ar lawer o natur, a hono yn 
twymno ei ddychymyg, ac yn by wiogi ei gof i 
ddarlunio yr hyn a welodd, le, ac a deimlodd ef 
ei hun. Y mae darllen am ymdrech galed Mari 
Lewis i fagu ei hamddifaid, marwolaeth Bob 
wrolgalon, a Seth ddiniwed, ynghyd ág archoll 
calon Mr. Pugh, a siomedigaethau teulu Denman, 
wedi apelio at lu oeddynt yn dioddef mewn dis- 
tawrwydd ar hyd a lled ein gwlad. Y mae 



Digitized by LiOOQ lC 



FEL YSGRIFENYDD. 121 

darllen am helyntion blinion eraill wedi bod yn 
ollyngdod i lawer calon drom, ac wedi bod yn 
gynhaliad iddynt rhag llethu dan freichiau 
bywyd. 

Yr ydym hefyd yn tybied fod y gweithiau 
hyn yn cynnwys addysg i'r darllenwyr ; y maent 
wedi cyfranu gwybodaeth i ddosbarth pwysig o'i 
gydgenedL Yr ydym yn honi fod ein hawdwr 
wedi tynu y llen oddiar fywyd ymneillduol 
i Cymreig, yn enwedig yr adran y perthynai ef e 
ei hun iddi. Nid oedd neb o'r blaen wedi ceisio 
rhoddi darlun poblogaidd o f y wyd mewnol Meth- 
odistaidd i'r rhai oddi allan. Ceid gwawd-lun- 
iau yn fynych o'r Seiat, a helyntion mewnol y 
capelau ; a dîau fod y cymdeithaaau hyn yn rhy 
fynych wedi gosod eu hunain yn agored i wawd- 
iaith, ond llwyddodd Daniel Owen i roddi darlun 
o honynt fel yr ymddangosent i'r rhai oddimewn. 
Dangosodd yr elfen o nerth a swyn oedd yn 
perthyn i'n sefydliadau, ac i'r digwyddiadau 
ynglŷn â hwy, megis Seiat y Plant, y Seiat, 
dewis Blaenoriaid, a dewis Bugail, ac ymwel- 
iad Cyfarfod Misol à lle. Yr ydym yn tybied 
fod i'r de8grifìadau hyn werth hanesyddol, a 
ganfyddir yn fwy fel y cerdda blynyddoedd 
heibio; ac nis gall neb sydd yn teimlo dydd- 



Digitized by 



Google 



122 DANIEL OWEN 

ordeb yn ei wlad lai na hoffi cael darlun- 
iad cywir o'i symudiadau crefyddoL Y mae 
yn perthyn i'r desgrifiadau hyn gwerth eang- 
ach na'u perthynas ftg un enwad o fewn 
Cymru. Yn ei draethawd ar On the Aver&ion 
of Men of Taste to Evangelical Bdigion, 
dywed John Foster mai cyfeiriadau dirmygus 
llenorion, a gwawd-luniau nofelwyr, oedd un 
achos o'r gwrthnawsedd a welid ymysg Uiaws 
yn erlyn crefydd efengylaidd. A chymmeryd 
ysgrifenwyr ffug-chwedlau hyd gyfodiad yr 
ysgol Ysgotaidd o nofelwyr, tra anffafriol i 
grefydd efengylaidd, yn enwedig yn ei ffurf ym- 
neillduol, y maent wedi bod ; ac wrth gofío hyn, 
ni ddylid rhyfeddu llawer at y gwrthwynebiad 
a deimlid gan lawer yn erbyn y ffurf hon o ys- 
grifenu. Os edrychir dros restr prif nolelwyr y 
ganrif hon, ceir fod amryw o'r rhai enwocaf o 
honynt yn amddifad hollol o gydymdeimlad â 
chrefydd ef engylaidd ; a rhai o honynt, yn wir, 
yn ymwrthod yn gyfangwbl ft Ohristionogaeth. 
Y mae rhai o'r ysgrifenwyr hyn, er yn talu 
gwarogaeth ffurfiol. fel mater o íbesgarwch a 
chwaeth dda, eto yn hollol ddistaw o berthynas 
i'r elfenau dyfnaf mewn crefydd; a phan yn 
rhoddi desgrifìad o gymmeriadau o nodwedd 



Digitized by 



Google 



FEL YSGRIFENYDD. 123 

efengylaidd, yn arbenig y type ymneillduol, y 
maent yn Uwyddo i'w ddarlunio yn y fath fodd 
fel ag i gynnyrchu dirmyg yn y darllenwyr tuag 
at y cyfryw. Er raor iachus y w nofelau Syr 
Walter Scott raewn llawer ystyr, eto, rhaid 
cydnabod nad yw y Presbyteriaid ar eu mantais 
bob araser o gael eu darhmio ganddo. Cymharer 
ef yn yr ystyr hon, er engraipht, â Barrie, Ian 
Maclarcn, a Crocketfe; y uue Charles Dickens 
drachefn, yr hvna ddarllenic gymaint gan yr 
ieuainc, y a dr* hoff o ddethol ei gnafiaid o blith 
y rhai a wnanò honiadaj uchel o grefydd. Nis 
gellir gwodu, ysywaeth, nad yw y dosbarth hwn 
yn dra hoff o gario eu hystrywiau twyllodrus 
ymlaen o dan glôg o grefydd, eto y mae ieuo 
crefydJ a thwyll yn barhaus yn tueddu i osod 
argraph anffafriol ar yr ieuanc a'r diwybòd, ac 
yn enwedig pan y mae " rhai rhagorol * Dickens 
fel rheol yn perthyn i'r rhai na arddelwant 
grefydd Crist. Y mae yna eraill, megis Mrs. 
Oliphant, fel pe wedi ymddiofrydu i wneyd 
cymmeriadau ymneillduol a ddesgrifir ganddynt 
yn wrthddrychau gwawd a dirmyg eu darllen- 
wyr. Nid oes amheuaeth nad yw y rhagfarn a 
deimlir yn erbyn Ymneillduaeth ac Ymneilldu- 
wyr mewn rhai cylchoedd yn y deyrnas hon i'w 



Digitized by 



Google 



124 DANIEL OWEN 

briodoli i fesur i ddylanwad y ffug-chwedlau a 
ddarlleoir ; a diamheu genym fod yr un achosyn 
cyfrif, i raddau, am ymddieithriad llawer o blant 
yr Ymneillduwyr eu hunain oddiwrth grefydd 
eu tadau. Tr oedd Daniel Owen yn hynod gyf- 
arwydd â nofelau Seisnig, yn un o'r rhai mwyaf 
cyfarwydd, efallai, yn Nghymru, a chlywsom ef 
^ 1 yn addef ei fod wcdi teimlo eu hannhegwch at 
Ymneillduaeth ac it grefydd ef engylaidd ; ac un 
o'r cymhellion a barodd iddo ddesgrifio yr hyn a 
welodd ac a glywodd ymysg ei bobi ei hun 
ydoedd ceisio unioni y cam a wneid â hwy. 
Daeth ei lyf rau ef i ddwylaw rhai na feddylient 
am ddarllen Hanes Crefydd yn Nghymru, gan 
ein haneswyr, nag yn y llu o Gotìantau sydd 
wedi ymddangos. Y mae ei weithiau hefyd yn 
llawü o addysg i'r neb a ystyrio; nid yw yr 
hwn na wel ond yr elfenau digrifol a chwareuö 
sydd yn ei nofelau wedi deall gwir ystyr ei 
weithiau; ceir ynddynt lawer o wersi ar y 
modd i ymddwyn mewn llawer o amgylchiadau 
bywyd cyffredin, yn ogystal a chyssylltiadau 
| crefyddoL Treiddia drwyddynt elfen gref o 
\ synwyr cyff r edin, a deffry y gynneddf hon, os 
; gellir ei galw felly, yn y darllenydd ; y mae 
i synwyr cyffredin yn nodweddu yr oll o'i 



-I 



Digitized by 



Google 



FSL TSOBIFBNYDD. 



125 



brif gymmeriadau, megis y fara Biwritanaidd 
Mari Lewis, y duwiolfrydig Abel Hughes, y 
pert a'r direidus Wil Bryan, îe, hyd yn oed 
y trwsgl Thomas Bartley. Ceir yn ei ddes- 
grifiadau awgrymiadau gwerthf awr gyda golwg 
ar fywyd ein heglwysi, oblegid y mae wedi 
rhoddi datlun by w o gymmeriadan plentynaidd, 
a hunandybus megis John Âelod Jones, o gym- 
meriadau anhydrin megis Jeremiah Jenkins, ae 
o rai twyllodrus i'r gwraidd, megis Captain 
Trefor; ac yn ei ddesgrifiad o ddewisiad Blaen- 
oriaid neu Fugail y mae wedi rhoddi cyn- 
northwy i eglwysi ganfod y peryglon sydd 
yn anwahanol gyssylltiedig â'r rhyddid a 
ganiata ymneillduaeth iddynt; ac yn benaf oll, 
y mae tôn foesol ei weithiau yn iachus, tra y 
mae yna dosturi yn cael ei ddangos tuag at y 
gwan, eto nid yw yn ceisio bychann drwg 
pechod. Y mae halen Piwritaniaeth yn treiddio 
drwy ei lyfrau, ac er ei fod yn dwyn cym- 
meriadau brith i mewn, a thrwy hyny, o dan 
angenrheidrwydd i ddesgrifio ffurfiau cym- 
harol isel o fywyd, ac felly ddefnyddio rhai 
ymadroddion sydd yn tueddu at fod yn gŵrs, 
eto y mae argraph gyffredinol ei ysgrif eniadau 
yn dda ; ac yn ei lyfrau cyntaf , Ue y mae yn 



Digitized by 



Google 



126 DANIEL OWEN 

cyffwrdd amlaf ft chymmeriadau crefyddol, y 
mae yn cydnabod gwirionedd crefydd ysbrydol 
mewn modd na cheir ond anfynych mewn llyfr- 
an o'r üodwedd hon. Cydnebydd yn ddiamwys 
werth crefydd bersonol yn ei holl weithiau. Yr 
ydym yn teimlo fod yr awdwr mewn cyd- 
ymdeimlad trwyadl â Mari Lewis pan V mae yn 
son am y " tro mawr," am t€ ras yn y galon ;" ac 
yn Gwen Tomos y mae yn rhoddi yn ngenau 
Gwen yr athrawiaeth efengylaidd yn ei phlaendra 
mwyaf wrth ymddiddan â'i brawd Harri ; a 
theimlwn yn berffaith sicr mai gwella a llesoli 
ei gyd-genedl ydoedd nôd penaf yr aẅdwr. Yn 
ei Ragymadrödd i'r argraphiad cyntaf o Rhys 
Lewis, dywed, — "Nid i'r doeth a'r deallus yr 
ysgrifenais, ond i'r dyn cyffredin ; os oes rhy w 
rinwedd yn y Uyfr, Cymreigrwydd ei gymmer- 
iadau ydyẁ hwnw, a'r ffaith nad ydyw yn 
ddyledus am ei ddefnyddiau i estroniaid. Os 
oes ynddo rywbeth a'i duedd heb fod i adeiladu, 
yn gystal a difyru y darllenydd, ni phâr hyny 
fwy o ofid i neb nag î'r áẃdwr;" a'r dymun- 
iad i Wneuthur lles a barodd iddo, yn eî 
holl weithiau, ymosod; yn erbyn pob math 
o ffug a rhodres. Yr oedd yn cashau â'i holl » 
enaid pob ymddangosiad twyUodrus, megis j 



Digitized by 



Google 



FEL TSGRIFENYDD. 127 

| ffug-wybodaetb, ffug-ostyngeiddrwydd, a ffug- 
grefyddolder. Pregetha yn ei holl lyfrau y 
pwysigrwydd o fod yn onest a ffyddlon i ni ein 
hunain, i'n gwlad, ein hiaith, a'n hegwyddorion * r 
eto llwydda i wneyd hyn, heb greu amheuaeth 
yn meddwl ei ddarllenwyr, nad yw y gwir i'w 
ganfod yn unman. Tn hyn gwahaniaetha yn 
fawr oddiwrth rai ysgrifenwyr Seisnig tra enwog^ 
o fewn y genhedlaeth a aeth heibio. Dangos- 
odd, drwy aml i bortread, fod yna gymmeriadaa 
cywir, a thrwyadl dda a chrefyddol, wedi by w 
yn ein plith. 

Terfynwn y sylwadau hyn drwy ddyfyniad 
o'r erthygl ar Daniel wen yn y Owyddoniadwr 
y cyfeiriwyd ati uchod : — 

"Yn ei farwolaeth gymmharol gynnar, coll- 
odd Cymru un o'r rhai mwyaf ìnedrus a chyw- 
rain o'r llenorion a feddai am ddarlunio bywyd 
ac arferion gwerin ein gwlad. Er nad oedd 
cylch ei wybodaeth yn eang, na'i ddiwylliant 
yn uchel, o'i gymharu â Uu o'i gyfoedion yn 
Nghymru, eto gellir yn hyderus gymhwyso ato- 
eiriau Goronwy Owen am ei noddwr, Lewis- 
Morus o Fôn, — 

' Tra bo gwiwdeb ar iaith a gwaed 7 Brython, 
Ef a gaiff hoewaf wiw goffeion.* ,f 



Digitized by 



Google 



DIWEDT) Y COFIANT 



Digitized by 



Google 



OFFRYMAU NEILLDUAETH; 



OTMBRIAI>JlX7 Biblaidd jl Mbthodistaidd. 



Digitized by 



Google 



Digitized by LjOOQ lC 



OFFRYMAU NEILLDUAETH; 



8EP 



CYMERIADAU BIBLAIDD A METHÛDISTAIDD. 



\lY 



DANIEL OWEN. m 

WYDDGRÜG. 



GWRBOSAM : 

OYHOHDDEDIG QAJS HUGHES A'I FAB. 



Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



AT Y DARLLENYDD. 



Pábotowyd yr " Ofirymau " hyn i*r wasg gan mwyaf, 
yn ystod afiechyd a hir nychdod, ao ymddangosasant, 
bron yn y wedd bresennol, o dro i dro, yn y Dbysobfa ; 
ac hwyrach fod esgusawd yn ddyledus oddiwrthyf am 
eu cyhoeddi fel hyn yn llyfr. Nid ydwyf yn dysgwyl 
elw nac enwogrwydd oddiwrth fy llyfryn; ond rhag- 
rithiwn pe dywedwn nad ydwyf yn ystyried fod ynddo 
ronyn bach o deilyngdod, a chredaf y gall y darlleniad 
o hono wneyd peth lles a fforddio yohydig o ddifyrwch. 
Nid ydwyf heb gofio y gall gwendid oorfforol gynyrohu 
gwendid meddyliol, ac fod yn bosibl mai cyfuniad o'r 
ddau wendid a barodd i mi ymgymeryd â'r anturiaeth 
hon. 08 bydd darlleniad o'r üyfr yn cadarnhau y 
dybiaeth, nid oes genyf ond erfyn ar y darllenydd i 
edrych arno fél gwendid. 



Yb Awdwb* 



Gorphenaf, 1879. 



Digitized by 



Google 



Digitized by LiOOQ lC 



CYNNWYSIAD. 



PENNOD I. 

TUBAL 

Yr anmhosiblrwydd i Grist f od yn guddiedig 1 

PENNOD n. 
Hunán-dwyll 14 

PENNOD IIL 

wcwlLl • . • ••• ••• • • • iii iii u« 

PENNOD IV. 

Agar... ••• ... ••• a#s #é# 53 

PENNOD V. 

Simon Pedr 72 

PENNOD VI. 

Y Canwriad 92 

PENNOD VII. 

Y Ddau Ddysgybl 111 



Digitized by LiOOQ lC 



VIII. CYNNWYSIAD. 



CYMERIÄDÄU METHODISTÄIDD. 



PENNOD L 

TUDAJU 

Mr. Jones y shop a George Rhodric ... 131 



pennod n. 
Mr. Jones y shop a William Thomas ... 139 

PBNNOD III. 

William Thomas a'r dewis Blaenoriaid ... 149 

PENNOD IV. 

Dewis Blaenoriaid 161 

PENNOD V. 

Y Blaenoriaid newydd yn y glorian ... 172 



Digitized by 



Google 



OFFRYMAÜ NEILLDÜÂETH. 



TR ANMHOSIBLEWYDD I GRIST FOr 
YN GUDDIEDIG. 

" Eithr ni allai Efefod yn guddiedig."—MAXjC vii. 24. 

AOEDD ar Grìst eisieu bod yn guddiedig? 
Mae rhywbeth yn nghyflëad y geiriau 
•gan yr Efengylwr ag sydd braidd yn awgrymu 
ei fod. Ac 08 felly yr oedd, nid ydyw hyny yn 
~beth i ryfeddu ato. Tuedd gyfíredin dynion, 
mae yn wir, ydyw bod yn amlwg; a mawr 
ydyw yr ymdrech am wneyd arddangosiad a 
iihynu sylw. Ac nid y lleiaf o'r pethau annym- 
unol i'r teimlad ynglýn â marw ydyw, fod dyn 
yn cael ei guddio o'r golwg; ac y mae yn rhyw 
jjysur i feddwl dyn, hyd yn nod yn yr amgylch- 



Digitized by 



Google 



2 OrFRYMAÜ NEILLDUAETH. 

iad hwnw, y bydd careg ar ei fedd, â'i enw arni, 
i gadw ei goffadwriaeth yn y golwg pan y bydd 
ef ei hun wedi myned o'r golwg. Ond er yr 
holl awydd hwn sydd mewn dyn am fod yn 
amlwg, mae yna amserau yn hanes pob un pryd 
y mae bod yn guddiedig yn felus ac yn ddym- 
unol ; adegau y bydd dyn yn hoffi bod ar ei ben 
ei hun i fwynhâu seibiant a hamdden unig- 
rwydd, heb yr un llygad i edrych arno, na neb i 
aflonyddu ar ddystawrwydd ei feddyliau ei huiL. 
Ac os ydyw hyn yn wir am ddynion cyffredin^ 
beth raid ei f od am ddynion mawr — dynion sydd 
yn llenwi cylchoedd uchel mewn cymdeithas?' 
Y mae rhyw ychydig o ddynion yn y byd na 
fedrant symud o un dref i dref arall heb fod 
hanner y byd yn gwybod hyny bore drannoeth,. 
a phob ysgogiad ac ymddygiad o'r eiddynt yn 
cael eu gwylio— miloedd o lygaid yn edrych i V 
hwynebau, ac yn cratìfu ar eu holau — yr oll a 
ddywedant yn gyhoeddus yn cael ei argraffu, a'i 
ddarllen gan filmiloedd, ei feimiadu yn Uym a 
miniog gan rai, a'i organmawl gan.eraill ; dynion 
sydd yn codi bob bore i dderbyn gan eu cyd- 
ddynion gymaint o barch a chlod, anmharch a 
chenfigen, ag a fyddai yn ddigon i wallgofi 
hanner llon'd gwlad o ddynion cyffredin. Pa 



Digitized by 



Google 



YB ÀNMH03IBLBWYDD I GBI8T FOD YN GTJDDIEDIG. 3 

ryfedd os ydyw dynion o'r fath yma yn ym- 
awyddu rai adegau am fod yn guddiedig o olwg 
y byd ? Nid oedd yn rhyfedd fod Mr. Spurgeon 
yn myned i Oermany i dreulio ei holiday8; 
oblegid, f el y dy wedai ef ei hun, fe gaffai lonydd 
yno, gan na fedrai y bobl ei ddeall ef, nac yntau 
eu deall hwy. 

Mae yn ddiammheu fod yr awydd yma am 
lonyddwch yn ein Hiachawdwr, ar rai adegau 
yn ystod ei weinidogaeth gyhoeddus. " Wele f e 
aeth y byd ar ei ol Ef." Yr oedd pob diwrnod 
iddo Ef yn ddiwrnod i wynebu miloedd o bobl r 
ac yntau ei hun yn ganolbwynt yr holl gynnull- 
iad. Yr oedd pob diwrnod iddo Ef yn ddiwrnod 
i fyned dan driniaeth ugeiniau o elynion a chen- 
figenwyr, i ateb eu cwestiynau cyfrwys a dyrys„ 
ac hefyd i dderbyn mawl a gogoniant ugeiniau 
o'i gyfeillion — i wynebu anghrediniaeth yn ei 
ffurf waethaf — clefydau ac anhwylderau yn eu 
gwedd fwyaf arswydua Ni chai amser i fwyta- 
Yr oedd rhai yn dysgwyl am ei ddysgeidiaeth 
rhwng ei dameidiau. Yr oedd y dyrfa yn ei 
wasgu ymhob man. Os diangai dros y môr 
mewn bâd, yr oeddynt hwythau yn ei ddilyn yn 
union. Pa ryfedd os oedd yn teimlo yn Uudd- 
édig a gorchfygedig, ac yn dianc i dueddau. 



Digitized by 



Google 



4 OFFRYMAÜ NEILLDÜAETH. 

Tyrus a Sidon— ar derfynau y Cenedloedd — lle 
nad oedd mor adnabyddus, i geisio bod yn 
guddiedig am enyd ? Ond yr oedd ei glod wedi 
rhedeg o'i flaen ; ac yno drachef n yr oedd y llesg 
a'r anafus, y cloff a'r afiach, yn ymdreiglo ar 
hyd y ffyrdd yn ei ddysgwyL " Canys nid allai 
Efe fod yn guddiedig." 

Y mae ystyr ymha un yr oedd Efe yn gudd- 
iedig; ac fe fuasai llawn ddatguddiad o hono 
ei hun yn dyrysu amcan ei ddyfodiad i'r byd. 
" Pes adwaenasent, ni chroeshoeliasent Arglwydd 
y gogoniant" Yn raddol yr amlygodd ei hun. 
Nid oedd na "phryd na thegwch" ynddo i'r 
lliaws. Ychydig a allasent ddyweyd, "Ni a 
welsom ei ogoniant Ef — gogoniant megys yr 
uniganedig oddiwrth y Tad, yn llawn gras a 
gwirionedd." Yr oedd Efe yn gwisgo rhyw 
gymaint o disguise ; ac mewn ystyr, ys dy wed 
Pascal, yr oedd Efe yn fwy cuddiedig pan y 
darfu iddo ymddangos na chyn iddo ymddangos. 
Yr oedd yr Israel yn adnabod Duw yn well yn 
y pellder na phan y daeth i'w hymyl. " Yn y 
byd yr oedd Efe, a'r byd nid adnabu Ef. M Eto 
nid allai Efe fod yn guddiedig. Yr oedd Efe 
yn rhy fawr i fod yn guddiedig. Yr oedd Crist 
mor fawr f el nad allai Efe ei hun guddio ei hun. 



Digitized by LjOOQ lC 



YB ÀNMHOSIBLB'WTDD I GBI8T FOD TN GUDDIEDIG. 5 

Yr oedd pawb a phobpeth arall yn rhy fychain 
i allu ei guddio, ac yr oedd yntau yn rhy fawr 
i allu cuddio ei hun. Mae yn hawdd cuddio y 
bychan, ond nid ellir cuddio y mawr. Bydd 
cawod o eira yn cuddio yr aber fechan yn 
fynych, ond nid oes bosibl cuddio y môr. Gall 
yr aderyn bach redeg i'r dyrysni, a'r llwynog 
i'w ffau, gan wneuthur eu hunain yn guddiedig ; 
ond nid oes gan y graig dalgref le y gall hi 
roddi ei phen i lawr. 

Ychydig o ddynion a enir i'r byd i fod yn 
amlwg. Ffawd y rhan fwyaf o ddynion ydyw 
bod yn guddiedig. Mewn dull o siarad, mae 
naw cant a deunaw a phedwar ugain o bob mil 
o ddynolryw yn efeilliaid; hyny ydyw, y mae 
dynion mor debyg i'w gilydd, o ran galluoedd 
a doniau, fel nad oes dim mwy o wahaniaeth 
rhyngddynt nag sydd rhwng efeilliaid yn gyff- 
redin. Mae dynolryw yndebyg fel yr ym- 
ddengys byddin o filwyr o ychydig bellder. 
Pan yr ydych yn edrych ar fyddin neu gatrawd 
o filwyr, o ychydig bellder, wedi eu gwneyd yn 
rheng, mae y milwyr i gyd yn ymddangos yr 
un faint a'r un fath, oddigerth rhyw un neu 
ddau a welir yn ymgodi ar feirch yn uwch na'r 
gweddill. Dyna ddarlun o ddynolryw. Mae 



Digitized by 



Google 



6 OFFBYMAU NEILLDUAETH. 

tebygolrwydd dynion i'w gilydd yn gwneyd 
pawb bron yn guddiedig ; ac fe all miliwn o 
bobl syrthio mewn un dydd, heb i'r byd deimlo 
dim mwy na phe byddai milfil o ddail yn syrthio 
yn y goedwig. Ond nid allai Efe fod yn gudd- 
iedig. Mae Efe yn ymgodi yn nghanol y ddyn- 
oliaeth f el derwen frigog yn nghanol cae o wair. 
Mewn un ystyr, yr oedd Iesu Grist yn debyg 
i bob dyn. Yr oedd mor debyg i ddynion yn 
gyflredin fel y darfu i'r Iuddewon â'u Uygaid 
yn agored ei gamgymeryd am bechadur; ac 
«to yr oedd Efe yn rhagori cymaint ar blant 
gwragedd fel y gwelodd y dyn a anesid yn ddall 
y gwahaniaeth. 

Nid allai Efe fod yn guddiedig yn holl am- 
gylchiadau bywyd. Nid allai fod yn guddiedig 
ar ei enedigaeth. Nid ydyw geni dyn i'r byd 
o ddim dyddordeb i neb ond i'w fam, ac ychydig 
o berthynasau a chymydogion. Fe fydd rhai 
yn dyfod i weled y newyddanedig, mae yn wir ; 
ond nid "y doethion" fydd y rhai hyny yn 
gyffredin. Ac, fel y soniwyd eisoes, rhyw un 
o fil sydd yn gallu tori dim flSgiwr yn y byd 
ar ol dyfod iddo. Ond yr oedd Iesu Grist yn 
wrthddrych o ddyddordeb mawr cyn ei eni. 
Yr oedd yn " ddymuniant " yr holl genedloedd. 



Digitized by LiOOQ lC 



TE ÀNMHOSIBIiRWYDD I GBI8T FOD YN GUDDIEDIG. J 

ÎVi ganwyd yn un o'r dinasoedd tlotaf, ac yn y 
lle tlotaf yn y ddinas. Ond nid allai ei enedig- 
aeth fod yn guddiedig. Yr oedd ei eífeithiau yn 
fawr. Effeithiodd ar amser. Pan anwyd Crist 
y daeth amser i'w oed. Bachgen yn yr ysgol 
oedd amser cyn y geni yn Bethlehem ! Yr adeg 
hono y daeth amser i feddiant o'r etifeddiaeth. 
" Tn nghyfiawnder yr amser." Effeithiodd ei 
enedigaeth ar yr wybrea Yr oedd hen draddod- 
iad fod y planedau yn effeithio ar ddynion — 
yn enwedig ar adeg genedigaeth ; a mawr % a 
fyddai yr belynt a'r drafferth i wybod o dan ba 
blaned y byddai y plentyn wedi ei eni, gan y 
credid fod a fyno dylanwad y blaned yn fawr â 
dyfodol y plentyn. Hwyrach fod rhywbeth yn 
hyny, ar a wyddom ni. Ond ni chlywyd ond 
am Un erioed yr oedd ei enedigaeth yn effeithio 
ar y planedau. " Canys gẃelsom ei seren Ef yn 
y dwyrain, a daethom i'w addoli Ef." " Hyd oni 
safodd hi goruwch y Ue y ganwyd y mab 
bychan." Nid allai ei enedigaeth fod yn gudd- 
iedig yn y nefoedd. Geiriau yr angylion yn 
gystal a'r bugeiliaid y diwrnod hwnw oeddynt, 
"Awn hyd Bethlehem." "Ac yr oedd gyda'r 
angel liaws o lu nefol." 

Nid allai Efe fod yn guddiedig ar adeg ei 



Digitized by LiOOQ lC 



8 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

gyflwyniad. Yr oeddym yn son f od dynion ytt 
debyg i'w gilydd; ond y mae y tebygolrwydd 
yma yn f wy mewn mabandod. Ychydig, os dim, 
mynegîant sydd yn ngwyneb plentyn ychydig 
wythnosau oed; ac nid ydyw plentyn yn yr 
oedran hwnw yn eich argyhoeddi fod gandda 
allu i ddim ond i waeddi Ond yr oedd iach- 
awdwriaeth yn ngwyneb Iesu Orist pan oedd 
yn chwech wythnos oed; ac yr oedd hen bobt 
yn cael nerth i farw ac i fyw wrth edrych 
arno ! " Yr awr hon, Arglwydd, y gollyngi dy 
was mewn tangnefedd, yn ol dy air, canys fjr 
llygaid a welsant dy iachawdwriaeth, yr hon a 
barotöaist ger bron wyneb yr holl bobloedd." 
Yr oedd Ánná brophwydes, merch Phanuel, o 
lwyth Aser, yr hon oedd dros ganmlwydd oed, 
càn gryfed a heinyf y diwrnod hwnw a phfr 
buasai yn meddwl byw gant aralL "A hi a 
lefarodd am dano Ef wrth y rhai oll oedd yn 
dysgwyl ymwared yn JerusalenL" Canys u nid 
allai Efe fod yn guddiedig." 

Ond y mae a fyno yr ymadrodd yma yn 
ddiammheu â Christ yn ystod ei weinidogaeth 
gyhoeddus. Yn y cyfnod hwnw y mae pobpeth 
fel wedi cydgyfarfod i wneyd yn anmhosibl 
iddo fod yn guddiedig. Elfen bwysig yn ei 



Digitized by 



Google 



YR ÀNMH08IBLBWYDD I GBIST P0D TO GUDDIEDIG. & 

gyhoeddusrwydd oedd ei allu i gyflawni gwyrth- 
iau. Mae yn syndod y fath orawydd sydd 
mewn dyn am y rhyfedd. Mae gallu dyn yn 
derfynol ; mae yna ry w derfyn na fedr dyn 
fyned drosto; a'r ymdrech yn barhâus ydyw 
am fyned am yr agosaf at y terfyn hwnw. Po 
agosaf y medr dyn fyned at yr anmhosibl,. 
mẅyaf amlwg y mae yn dyfod ymhlith ei gyd- 
ddynion. Mae y bachgen yn yr ysgol a fedr 
wneyd -rhywbeth na fedr y plant eraill ei 
wneyd, pa un bynag ai mewn dysgu ai chware,. 
yn rhwym o fod yn hero, ac yn f renin arnynt i 
gyd yn fuan. Yr oedd y gallu yma yn Nghrist 
i wneyd "y pethau na wnaeth neb arall," yn 
gwneyd yn anmhosibl iddo fod yn guddiedig. 
Yr oedd yna un peth ag oedd wedi gorchfygu 
dyn yn lân, sef natur. Yr oedd dyn yn gorf od 
teimlo nad oedd ganddo ddim awdurdod ar 
ddeddfau hon ; a'r peth uchaf y gallodd dyn ei 
gyrhaedd oedd medrusrwydd, hyny ydyw, gallu 
i ddeall y deddfau hyn. Ni a ddychymygwn ei 
weled yn ceisio at ry wbeth uwch. Ni a ddych- 
ymygwn weled.hen longwr nîeddylgar wedi ei 
ddal gan yr ystorm ryw noswaith ar f ôr Galilea, 
ac yna yn sefyll yn synfyfyrgar am enyd, ac 
yn llef aru, " Wel, aros di fôr, a thithau wynt ; 



Digitized by 



Google 



10 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

paham yr ydych yn aflonyddu ar grëadur 

anf arwol f el myfi ? Yr wyf fi yn fwy na chwi 

eich dau. Gostegwch ! llonyddwch !" Ond ni 

wnai y môr ddim ond cynddeiriogi, a'r gwynt 

ddim ond chwerthin am ei ben. Ni a welwn yr 

un llongwr drachefn yn yr un amgylchiadau, 

wedi ei ddal gan yr ystorm, ond fod yna Un 

Person arall ar y llong, a hwnw yn cysgu. A 

oedd y gwynt a'r môr wedi cymeryd mantais 

ar ei gwsg i afionyddu yn f wy ì Mae yr hen 

longwr, gan gofio aflwyddiant yr hen experi- 

ment, wedi ei lenwi â braw, yn rhedeg at yr 

Hwn oedd yn cysgu, ac yn gwaeddi, "Feistr, 

Feistr ! darfu am danom." Ac wele Hwnw yn 

f wy ei awdurdod yn ei gwsg na hwynt i gyd yn 

effro ! " Ac Ef e a geryddodd y gwynt a'r môr, 

a bu tawelwch mawr. Pwy y w Hwn, gan fod y 

gwynt a'r môr yn uf uddhau iddo ?" Mae Hwn 

yn rhywun gwahanol i bawb. Canys " nid allai 

Efe fod yn guddiedig." 

Mae gan y meddyg well cyfleusdra na neb i 
fod yn amlwg ac enwog, am ei fod yn ymwneyd 
â'r peth mwyaf gwerthfawr gan ddyn, sef ei 
iêchyd, ie, ei fywyd. Ac y mae yn debyg mai 
y meddyg sydd yn byw agosaf i gymydogaeth 
yr anmhosibl ; ac nid oes neb a fedr ddyfod i 



Digitized by 



Google 



YR ANMHOSIBLSWYDD I GBIST FOD YN GHTDDIEDIG H 

gyhoeddusrwydd yn gynt, ac ennill mwy o wir 
barch a gwarogaeth gwlad, na meddyg da. Ond 
gyda'i holl allu a'i f edrusrwydd, mae yn gorfod 
dy weyd yn fynych, " AnfeddyginiaethoL" Ond 
fe welodd y byd unwaith, a dim ond unwaith, 
Un na wyddai beth oedd ystyr anfeddygin- 
iaethoL Yr oedd ei allu yn ddiderfyn. A hyn 
oedd ar y byd ei eisieu ; yr oedd yna ddigonedd 
o feddygon o'r blaen. Nid eisieu medrusrwydd 
(slcitt) oedd ar y byd, ond eisieu rhywun a 
fedrai ddywedyd wrth y clefyd am ymadael, ac 
i hwnw ufuddhâu. Ni welodd y byd ond Un a 
allai wneyd hyny, gyda rhy w ychydig oeddynt 
yn practi8Ìo dan ei awdurdod. Yr oedd gallu 
yr Iesu mor fawr fel yr oedd yn gorfod cadw i 
ffwrdd o rai lleoedd rhag ei ddangos. Ac mae 
yn debyg mai dyma ydyw y rheswm na chawn 
hanes yr Arglwydd Iesu mewn claddedigaethau. 
Ni a gawn ei hanes mewn priodas unwaith. Fe 
buasem ni yn myned i ddy weyd i ba un y dylasai 
fyned — i briodas neu i gladdedigaeth — buasem 
ni, yn ddiau, yn dyweyd mai i'r olaf. Diam- 
mheu hefyd, mewn ystod tair blynedd ar ddeg 
ar hugain, f od rhai o'i berthynasau a'i gyf eillion 
wedi marw ; pnd nid oes dim hanes ei fod yn 
claddu yr un o honynt Fe fu yn ystafell y 



Digitized by LiOOQ lC 



12 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

marw unwaith, ond buan y tröwyd hi yn 
ystafell y byw. Fe gyfarfyddodd gladdedig- 
aeth ar y ffordd unwaílh, ond ni fu yno fawr o 
gladdu y diŵrnod hwnw. Y gwirionedd ydyw, 
f el y dywedai y diweddar Barch. David Jones, 
Caernarfon, "pe buasai Iesu Grist yn arfer 
myned i gladdedigaethau, na chladdasent neb 
byth!" Yr oedd ei allu y fath brofedigaeth 
iddo fel y buasai yn dyrysu pob claddedig- 
aeth. Ni allai Efe ac angeu fod yn yr un f an 
yn hir. By wyd oedd efe i gyd ; yr oedd by wyd 
yn ei ddillad ; pe buasai un ddim ond yn cyff- 
wrdd ai ddillad, f e f uasai yn iach yn y f an. Pe 
buasent yn rhoi ei gochl ar arch dyn marw, 
buasai y marw yn cyfodi y foment hono. Lle 
bynag yr äi Efe, nid allai fod yn guddiedig. 

Y wedd yma ar Grist, dybygid, oedd gan yr 
efengylwr Marc o flaen ei feddwl pan ddywed- 
odd nad allai Efe fod yn guddiedig. Ond mor 
wir ydyw yr ymadrodd am dano ymhób ystyr. 
Y mae yr hyn ydyw Efe ynddo ei hun, y 
Dwyfol a'r dynol yn un Person, er ei fod yn 
Uawn dirgelwch, yn gyfryw nad ellir ei guddio. 
Yr òedd ei honiadau digyffelyb yn ei osod ar ei 
ben ei hun yn nghanol y ddynoliaeth. Yr oedd 
ei ddysgeidiaeth bur a newydd mor anhawdd ei 



Digitized by 



Google 



YB ÀNMHOSIBLEWYDD I GEIST FOD YN GUDDIEDIG. 13 

chuddio a chuddio yr haul. Yr oedd ei fywyd 
perffaith a dibechod yn sefyll ar ei ben ei hun 
yn hanes dyn. Ac yn enwedig y mae amcan 
mawr ei ddyfodiad i'r byd, a'r hyn ydyw ar 
gyfer pechaur, yn ei osod mewn dysgleirdeb nad 
ellir ei guddio byth. Fe geisiwyd ei guddio 
lawer gwaith Ceisiodd yr Iuddewon ei guddio, 
ceisiodd y bedd ei guddio, ond i'r golwg yr oedd 
yn dyfod. Ceisiodd y byd yn ei erledigaethau 
creulawn, a'i anffyddiaeth, ei guddio; ond po 
fwyaf y ceisid ei guddio, mwyaf yn y byd yr 
oedd yn dyf od i'r golwg. 

Ac ni fu yr ymadrodd erioed yn fwy gwir 
nag ydyw heddyw, nad all Efe fod yn gudd- 
iedig. Mae ei egwyddorion yn treiddio trwy 
bob cymdeithas. Mae ei enw yn gwahaniaethu 
paganiaid ft phobl wareiddiedig. Mae hyd yn 
nod y papyrau newyddion, er yn anwybodol, 
hwyrach, yn croniclo bob dydd yr adeg y daeth 
i'r byd. Mae dechreuad pob Uythyr, a phob bü 
sydd yn cael ei settlo, yn ei gydnabod. Yn ei 
enw Ef y bedyddir pob un, ac yn ei enw Ef y 
gobeithir wrth farw. Ni all Efe fod yn gudd- 
iedig. 



Digitized by 



Google 



14 OFFBYMAU NEILLDUÀETfí. 



II. 

HUNAN-DWYLL. 

"Na thwylled neb ei hunan."—l COBINTHIAID iii 18. 

HEN gynghor wedi ei roi er ys llawer dydd 
bellach, ond y sydd yr un mor gymhwys- 
iadwy heddyw a phan y rhoddwyd ef gyntaf, 
gan fod pawb o honom mor ddarostyngedig i 
dwyllo ei hunan. Nid oes odid i neb yn rhy 
ieuanc ac anmhrofíadol i allu tystio fod Uawer o 
dwyll yn bod yn y byd; ac y mae yn hawddach 
dyweyd,beth ydyw twyll na dyweyd Ue y mae : 
mae yn haws rhoi desgrifiad o dwyll na rhoi ein 
bys ar ei drigfod a dyweyd lle y mae yn byw. 
Gau ymddangosiad, neu, y peth hwnw sydd yn 
ymddangos yr hyn nid ydyw — dyna ydyw 
twyll ; y peth hwnw ag sydd yn gwisgo gwedd 
gwirionedd — yn debyg i wirionedd, ac heb fod 
yn wirionedd. Nid ydyw y natur ddynol, hyd 
yn nod yn ei hystâd lygredig, yn hoff o dwyll 



Digitized by 



Google 



FUXAN-.ÛWVLL. 15 

ynddo ei hun. Yn wir, y mae yna ry w wrth- 
darawiad yn mhawb'i dwylL Os daw y mas- 
nachwr i ddeall fod y cwsmer yn ei dwyllo, 
mae yn rhaid iddo, yn unol & deddf ei natur, 
anghymeradwyo ei ymddygiad; ac os daw y 
cwsmer i ddeal fod y masnachwr yn ei dwyllo 
ef, mae yn rhaid iddo yntau, o dan yr un ddeddf, 
gondemnio ei ymddygiad. Ac o herwydd hyny 
y mae twyll bob amser, cyn gwneyd ei ym- 
ddangosiad ymhlith dynion, yn gorfod gwisgo 
gwedd gwirionedd. Yn wir, hyn sydd yn ei 
wneyd yn dwyll — ei debygolrwydd i'r gwirion- 
edd. Pe deuai efe ymlaen yn ei liw a'i lun ei 
hunan, ni chai dderbyniad, ni chai fyw. Ac y 
mae yn compliment Ued dda i'r gwir fod twyll 
yn gorfod lladrata ei ddillad cyn y caiff dder- 
byniad gan ddynion. A hyn sydd yn ei wneyd 
yn elyn mor beryglus : f od yn hawdd ei gam- 
gymeryd am gyfaill. Er mai Uais Jacob fydd 
yn disgyn ar y glust, y dwylaw ydynt ddwylaw 
Esau. Mae yn dyfod i'n cyfarfod â gwên ar ei 
enau i'n cusanu, ond y mae Uu y tu cefn ganddo 
i'n cymeryd yn garcharorion. Ac f el Judas, y 
mae yn dyfod, yn gyfiredin yn y nos gyda 
lanternau ; nid ydy w yn hoff o'r haul, nid y w 
yn hoff o'r dydd. Po f wyaf o oleuni fydd o'n 



Digitized by 



Google 



16 OFFRYMAU NEILLDÜAETH. 

-cwmpas, diogelaf yn y byd y byddwn rhag y 
gelyn twyll. 

Y mae i dwyll amryw ffurfiau. Mae dyn yn 
twyllo eraill, yn cael ei dwyllo gan eraill, ac yn 
twyllo ei hun. Mae y dyn sydd yn twyllo 
tsraill yn wrthddrych i'w gondemnio; mae y 
dyn sydd yn cael ei dwyllo gan eraill yn wrth- 
ddrych i gydymdeimlo âg ef ; ac y mae'r dyn 
sydd yn twyllo ei hun yn wrthddrych i'w 
gondemnio, ac i gydymdeimlo âg ef. Mae y 
-dyn sydd yn twyllo ei hunan yn wrthddrych 
i'w gondemnio, am nad ydyw yn defnyddio y 
moddion sydd o fewn ei gyrhaedd i gael allan 
ei dwyll ; ac y mae y ffaith ei fod yn gallu byw 
yn dawel mewn hunan-dwyll yn ei wneyd yn 
wrthddrych i dosturio wrtho ac i gydymdeimlo 
; âg ef. 

O bob twyll, hunan-dwyll ydyw y rhyfeddaf, 
a mwyaf anhawdd rhoddi cyfrif am dano." Pan 
y mae dyn yn twyllo arall, y mae o angenrheid- 
rwydd yn tybied y bydd hyny o ryw fantais 
iddo ; ond pan y bydd dyn yn ei dwyllo ei hun, 
mae f el pe byddai wedi ymranu yn ddau, a throi 
yn elyn iddo ef ei hunan. Ac eto y mae pawb 
yn teimlo cariad tuag ato ef ei hunan. "Ni 
•chasäodd neb erioed ei guawd ei hun ;" ac yn 



Digitized by 



Google 



HUNAN-DWYLL. 17 

briodol y gellir dyweyd na chasaodd neb eríoed 
ei enaid ei hun. Ond er fod gan ddyn le i gredu 
ei fod yn twyllo ei hun, mae yn ymattal rhag 
chwilio ei hunan a chael allan y gwir. Ond 
hwyrach mai yr hyn y buasem ni yn ei dybied, 
ar yr olwg gyntaf, a fuasai y rheswm cryfaf 
gan ddyn dros chwilio ei hun, a chael allan ei 
wir sefyllfa — sef y cariad sydd ganddo ato ei 
hun — wedi ail ystyried, mai hwn ydyw y 
rheswm ei fod heb wneyd. Y fath ydyw cariad 
dyn ato ef ei hun fel, er fod ganddo seiliau cryf- 
ion dros feddwl ei fod yn twyllo ei hun, ei fod 
yn ymattal rhag chwilio ei hun a phrofi ei 
hun, rhag of n f od yr hyn y mae yn ei ofni yn 
wir, ac iddo syrthio yn ei olwg ei hun. Tr un 
modd ag y bydd ambell i fasnachwr yn gwneyd: 
mae rhywbeth yn dywedyd wrtho bob dydd 
nad ydy w ei fasnach cystal ag y bu : ei f od yn 
myned yn ol yn y byd ; ei f od yn myned yn 
dlotach. Mae y masnachwr yn dychrynu wrth 
f eddwl am hyny ; ond y mae yn ymattal rhag 
"cymeryd stoclc" a gwneyd ei lyfrau i fyny, 
rhag ofn fod yr hyn y mae efe yn ei ofni yn 
wir, neu ynte yn waeth nag y mae erioed wedi 
ei feddwL Felly y bydd dyn yn gwneyd yn 
fynych gyda'i gyflwr ger bron Duw. Mae 



Digitized by LiOOQ lC 



18 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

rhywbeth yn sibrwd wrtho bob dydd nad ydy w 
ystâd ei galon f el y dylai fod — fod yna ry wbetb 
allan o'i le, ac yn debyg o droi yn chwerw iddo 
ryw ddiwrnod. Mae hyn yn ei ddychrynu ar 
brydiau; ond fel y dyn gyda'i fasnach, y mae 
yn gwrthod myned at y maen prawf, ac yn taflu 
y peth ymaith, gan obeithio y goreu. Mae 
ambell un, mae yn wir, yn wrthgyferbyniol i 
hyn, bob amser yn troi gwyneb lantern dywyll 
ammheuaeth i'w fynwes ei hun,i chwilio am deim- 
ladau crefyddol ac arwyddion o dduwioldeb, ac 
o angenrheidrwydd yn methu eu cael, am y 
rheswm fod pob teimlad, pa un bynnag ai cref- 
yddol ai anghrefyddol, yn diflanu pan eir i 
chwilio am dano. Mae yn anmhosibl cael gaf- 
ael ar deimlad o f ath yn y byd ar wahan oddi- 
wrth y gwrthddrych fydd yn ei gynnyrchu. Os. 
mynwn feddianu teimladau crefyddol, mae yn 
rhaid i ni fod â'n meddwl wedi ei sefydlu ar 
Wrthddrych mawr ffydd ac addoliad, ac nid 
arnom ein hunain. Ar yr un pryd, mae yn 
ddyledswydd arbenig arnom brofî ein hunain yn 
ddyfal a beunydd wrth y gwirionedd, rhag bod 
neb o honom yn debyg o f od yn ol ; oblegid y 
mae y galon yn fwy ei thwyll na dim — yn 
ddrwg ddiobaith ; ac hwyrach na raid i ni oni 



Digitized by 



Google 



HUNAN-DWYLL. 10 

curo wrth ei drws na bydd yn agor i ni ei hys- 
tafelloedd, ac yn dadguddio pethau na ddarfu i 
ni erioed ddychymygu eu bod ynom ni. 

Nid yw hunan-dwyll wedi ei gyfyngu i blith 
y bobl a elwir yn " bobl y byd," neu bobl ddi- 
grefydd: na, mae yn dringo dros furiau yr 
eglwys, ac yn dinystrio cannoedd o broffeswyr 
crefydd. Ac yn wir, fe ddylai proffeswr crefydd 
fod ar fwy o wyliadwriaetb rbag twyllo ei hun 
nag hyd yn nod y dyn dibroffes ; oblegid y mae 
rhywbetb yn hunan-dwyll y dyn dibroffes ag 
sydd yn hawdd ei ganfod--yn hawdd dyfod o 
hyd iddo, tra mae y proffeswr yn aml yn defn- 
yddio yr hyn y mae efe yn ei dybied ydynt ei 
rinweddau fel sylfaen i adeiladu hunan-dwyll 
arno. Mae y broffes ei hunan, yr hon sydd dda 
ynddi ei hun, yn cael ei defnyddio fel achlysur 
yn f ynych i ddyn dwyllo ei hunan. Diau ei fod 
yn ymwybodol o'r pwysigrwydd sydd ynglŷn â. 
phroffesu enw Crist — y pwysigrwydd y mae y 
byd, yr eglwys, a'r Bibl yn ei osod arno; ac 
wedi iddo gymeryd y broffes arno, mae yn 
teimlo ei fod wedi rhoi cam mawr o flaen y byd 
digrefydd — ei fod wedi ennill tir na ddarfu y 
dyn dibroffes erioed mo'i ennill ; ac os na bydd 
gwyliadwriaeth mawr ganddo ar ei ysbryd, mae 



Digitized by LiOOQ lC 



20 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

perygl iddo aros ar y cam y mae wedi ei roi heb 
f yned yr un cam pellach by th. Mae Ue i ofni 
fodlliawsyn edrych ar aelodaeth eglwysig yn 
gyfielyb i aelodaeth mewn " cymdeithas gyfeill- 
gar." Os bydd eu henwau ar y Uyf r, a bwythau 
yn talu eu cyfraniadau yn gyson, y maent yn 
teimlo yn berffaith dawel. 

Mae cymaint o ffurfiau hefyd yn nglŷn â 
chrefydd fel y mae yn hawdd iawn i ddyn 
gamgymeryd y rhai hyn am grefydd ei hun. 
Mae yn rhaid i ni wrth ry w gymaint o ddefodau 
a ffurfiau gyda chrefydd tra yn y fuchedd hon ; 
ond y mae tueddfryd dyn bob amser at yr hyn 
sydd yn hawdd, ac i osgoi yr hyn sydd yn an- 
hawdd. Fe all dyn ddyfod i'r capel yn lled 
gyson a phrydlawn, a chydymffurfio â'r holl 
ffurfiau angenrheidiol i weddusrwydd, heb 
lawer o drafferth iddo ei hun ; ond y mae ym- 
ladd â llygredigaeth ei galon, dyf albarhâu mewn 
gweddi ddirgel, sylweddoli a gosod ei holl fryd 
ar bethau ysbrydol ac anweledig, yn rhywbeth 
hollol wahanol, ac yn gofyn holl egni dyn i'w 
gyflawni yn briodol. Ar yr un pryd, y mae y 
f ath gysylltiad rhwng ffurfiau allanol crefydd ft 
chrefydd ei hun, fel y mae perygl i ddyn 
gamgymeryd y naill am y llall, a theimlo yn 



Digitized by 



Google 



HÜNÀN-DWYLL. 21 

berffaith dawel wedi myned trwy y ffurf , pan y 
mae ei galon yn hollol ddyeithr i ysbryd y 
pethau. Mae llawer un nad allai gysgu yn dawel 
gan argyhoeddiadau cydwybod pe yr esgeul- 
usai y moddion ar y Sabbath, a myned i rodiana 
hyd y wlad ; ond pe yr elai yr un un i'r bregeth 
bore Sabbath, a chysgu y rhan fwyaf o'r amser, 
a phed elai i'r ysgol y prydnawn ac heb syl- 
weddoli dim ar y wers, ac i'r oedfa y nos â'i 
f eddyliau ar bethau hollol ddyeithr i'r efengyl, 
efe a allai gysgu yn dawel y noson hono, fel 
dyn wedi gwneyd ei ddyledswydd. 

Bhag twyllo ein hunain, hefyd, dylem fod yn 
ofalus rhag rhoddi gormod o bwys ar opiniynau 
rhai eraill am danom. Llywodraethir ni gan 
opiniynau rhai eraill am danom yn f wy nag y 
darfu i ni erioed feddwL Mae dyn yn hoff o 
wybod beth y mae eraill yn ei feddwl o hona 
Gwir y clywir rhai yn dyweyd, nad ydynt yn 
gofalu beth a ddywedo eraill am danynt, nac yn 
ei feddwl o honynt Ond rhaid fod y rhai sydd 
yn dyweyd félly yn rhagrithio, neu ynte yn 
amddifad o gymeriad gwerth ei ddal i fyny. 
Mae yn naturiol i ddyn fod yn awyddus i 
wybod pa ystâd y mae yn ddal yn meddyliau 
rhai erailL Tybed nad oedd yr awydd hwn yn 



Digitized by 



Google 



24 OFFRYMAÜ NEILLDUAETH. 

Y drych goreu i ddyn adnabod ei hun ydyw 
Gair Duw. Yma y gwel bortrëad cywir a 
chyflawn o hono ei hun, ond iddo ddal ei hunan 
yn onest yn ei wyneb. Ië, yn onest, meddwn, 
canys onid ydym yn dueddol i osgoi rhy w ranau 
o'r Bibl ? Onid ydym yn dueddol i droi y dal- 
enau nes dyfod o hyd i'r rhanau cysurus, 
esmwyth i'w darllen, a chilio oddiwrth y rhanau 
hyny sydd yn curo yn lled drwm ar yr hyn yr 
ydym ni yn hoff o hono ? Mae lle i ofni mai un 
rheswm mawr paham y mae Uawer o honom yn 
meddu càn lleied o adnabyddiaeth o honom ein 
hunain ac o Dduw ydy w, nad ydym yn gwneyd 
chware teg â'r Bibl. Mae darlun perffaith o bob 
un o honom yn yr Ysgrythyr: ond nid ar 
unwaith y deuwn i'w adnabod; mae hyn i'w 
gyrhaedd trwy laf ur, f el pobpeth arall. Milton, 
os ydym yn cofio yn dda, sydd yn disgrifio Efa 
yn dyfod at làn yr afon, gyda min yr hwyr, am 
y tro cyntaf yn ei bywyd. Pan ddaeth i ymyl 
yr afon hi a welodd ei chysgod yn y dwfr. 
Edrychodd arno mewn syndod; ac edrychai y 
cysgod mewn syndod. Ciliodd yn ol ; ciliodd y 
cysgod yn oL Daeth ymlaen drachefn; daeth 
y cysgod ymlaen. Yr oedd yn methu yn glir a 
deall beth allasai hwnw f od ; ni welsai y fath 



Digitized by 



Google 



HUNAN-DWYLL. 25 

beth erioed o'r blaen. A dyna Ue y bu yn 
myned yn ol ac ymlaen am yspaid maith, a'r 
cysgod yn ei dynwared. Wrth ddal i edrych ar 
y cýsgod yn yr afon, hi a welai ry wun arall yn 
edrych dros ei hysgwydd, ac yr oedd yn sicr ei 
bod wedi gweled y wyneb hwnw yn flaenoroì ; 
ac erbyn iddi droi ei phen, pwy a welai ond 
Adda yn edrych dros ei hysgwydd ! Esboniodd 
Adda iddi yn union mai darlun perffaith o honi 
ei hun yr oedd hi yn ei weled yn yr af on. Yr 
un modd y gellir dyweyd am y Bibl. Wrth 
edrych i hwn yr ydym yn gweled darlun ; ond 
nid ar unwaith y deuwn i'w adnabod fel ein 
darlun ni ein hunain; ac wrth edrych ac edrych, 
odid fawr na ddaw Adda yr Ail i edrych dros 
ein hysgwydd, ac eglura efe i ni mai darlun o 
honom ein hunain yr ydym yn ei weled, ac efe 
a'n dwg ni allan o bob dyryswch. 

Ar hyn o bryd, fel y mae'r gwaethaf , mae y 
nifer llîosocaf yn ein gwlad yn byw heb fath yn 
y byd o broffes o grefydd — heb gymeryd arnynt 
eu bodyn grefyddol. Ac y mae gan bob dosbarth 
reswm digonol yn eu meddwl eu hunain dros fy w 
felly. Mae un dosbarth o bobl ddigrefydd yn 
ymfoddloni yn yr ystyriaeth eu bod yn perthyn 
i'r dosbarth lliosocaf ; fod y rhan fwyaf o'u cym- 



Digitized by LiOOQ lC 



26 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

ydogion yr un fath a hwy eu hunain. Ar yr 
olwg gyntaf, mae cryn ddefnydd cysur yn hyn, 
ac yn amgylchiadau cyffredin bywyd y mae yn 
ateb dyben da. Os bydd dyn wedi colli ei ffordd 
ar y mynydd, a'r nos wedi ei ddal, os yn unig y 
bydd, f e deimla y brofedigaeth yn f awr ; ond os 
bydd amryw eraill gydag ef , nid ydy w yn gof alu 
cymaint am y canlyniadau, gan y caiff yr un 
ffawd a'r gweddilL Pe dygwyddai i ddyn wneyd 
tro lled drwstan mewn cymydogaeth, mae'yn 
gysur i'w feddwl, ac yn help iddo ymgynnal o 
dan y brof edigaeth, gofio f od yno amryw yn yr 
un gymydogaeth wedi gwneyd yr un peth. Ond 
pe ef e f uasai yr unig un euog o gyflawni y tro 
trwstan, buasai y brofedigaeth yn llemach o 
lawer iddo. Mae'r gynnaliaeth y mae dyn yn ei 
chael mewn amgylchiadau o'r fatb, oddiar yr 
ystyriaeth fod llawer eraill yn yr un cyflwr ag 
ef, yn tarddu yn ddiammheu o'r cydymdeimlad 
dirgeledig sydd rhwng y naill ddyn a'r Uall ; ac 
y mae hyn wedi ei roddi i ni gan Bagluniaeth 
ddoeth er ein cysur tra yn y bywyd presennoL 
Ond y mae yr hunan-dwyll pechadurus yn 
defnyddio hyn fel rheswm i ymfoddloni mewn 
anuf udd-dod i'r efengyL Yn y byd a ddaw, 
ymhlith yr annuwiolion bydd pob cydymdeimlaä 



Digitized by 



Google 



HUNAN-DWYLL 27 

wedi darfod, a'r hyn oedd yn fforddio cysur yn 
y byd hwn, sef Hiosogrwydd y cymdeithion, yn 
blaenllymu y dyoddefiadau, ac yn gwneyd yr 
ing yn fwy annyoddefol. Byddai yn well gan 
yr annuwiol gael " llechu yn y f agddu fawr " ar 
ei ben ei hun, mewn rhy w ogof anghysbell, ar 
derfynau colledigaeth, na bod yn nghanol mîlfil 
o'r rhai y bu yn cydbechu â hwynt yn ngwlad 
yr efengyL 

Mae dosbarth arall ag sydd yn ymgysuro yn 
y meddwl fod yna lawer mewn gwaeth cyflwr 
na hwy. Maent yn ymwybodol o rywfath o 
hunan-gyfiawnder. Ni ddarfu iddynt erioed 
feddwi, nac erioed wneyd yr arferiad o dyngu a 
rhegu ; maent yn talu eu fiordd, ac yn cyflawni 
llawer o garedigrwydd. Ond y maent yn gwybod 
am eraill sydd yn euog o bob bai ; ac wrth gym- 
haru eu hunain â'r cyfryw, maent yn tybied y 
safent chance Ued dda y dydd mawr a ddaw. Ac 
y mae rhywbeth yn hyn eto, ar yr olwg gyntaf, 
ag sydd yn ymddangos yn ddef nydd cysur gwir- 
ioneddol. Yn wir, gyda golwg ar bethau y 
by wyd presennol, y mae dynion cyn hyn wedi 
gallu anghofio eu trueni eu hunain wrth edrych 
ar draeni mwy yr oedd eraill yn ei afael. Mae 
hanes am ryw foneddwr, a fuasai unwaith mewn 



Digitized by 



Google 



28 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

amgylchiadau cyf oethog a chysurus, ond a syrth- 
iasai i'r fath iselder a thlodi, fèl nad oedd yn 
meddu esgidiau i'w rhoi am ei draed. Un bore 
wrth gychwyn allan o uu o'r common lodging- 
hou8e8 yn Llundain, heb foreuf wyd na golwg am 
dano, edrycbai ar ei draed noethion, a llifai y 
dagrau o'i lygaid, wrth gofiô yr amser pan oedd 
yn berchenog carriage and pair, a gweision a 
morwynion i weini arno. Ond y peth cyntaf a 
dynodd ei sylw wedi myned i'r heol,ydoedd dyn 
heb draed; ac fe löewodd ei ysbryd y foment 
hono. " I beth y cwynaf fi ?" meddai ; " dyna 
grëadur truan mewn gwaeth cyflwr na minnau. 
Mae fy nhraed genyf eto; yr wyf càn iached 
heddyw ag y bum erioed ; a pha beth bynag a 
gollais, mae y dyn yna wedi colli mwy." Ang- 
hofìodd ei drueni ei hun wrth edrych ar drueni 
mwy un arall. Yr un modd y bydd llawer un 
yn gwneyd gyda'i gyflwr. Mae rhy w fflachiad- 
au o oleuni ysbrydol yn rhedeg trwy galon pob 
dyn ar adegau; ond yn Ue eu croesawu, mae 
Uawer un, er mwyn tawelu ei gydwybod, yn 
cymharu ei hunan âg eraill a ystyrir mewn 
gwaeth cyflwr, ac yn dechre cyfrif ei chances 
gyda'r Goruchaf, heb gofio fod y goreu o honom 
yn rhwym i ddamnedigaeth, os na chyfarfyddwn 



Digitized by LiOOQ lC 



HUNAN-DWYLL. 29 

â thrugaredd Duw yn ei Fab. Mae twyll y 
dosbarth hwn yn dyfod i'r golwg cyn iddynt 
adael y byd. Fel y bydd dyn yn cael ei wasgu 
yn nês, nês, i'r byd tragy wyddol, mae pobl eraill 
yn syrthio ar dde ac aswy o'i f eddwl, ac o'r di- 
wedd nid y w yn gweled neb ond efe ei hun o 
flaen y Duw anfeidrol sanctaidd. Yr un f ath à 
dyn ar longddrylliad : tra bydd y llong heb ei 
gwneyd yn ddarnau, mae y boneddwr yn gallu 
meddwl am gysur y f erch ieuanc yn y f an yma, 
neu yr hen ŵr yn y fan draw; ond wedi i'r 
llestr gael ei gwneyd yn ysgyrion, ac iddo yntau 
gael ei ollwng i drugaredd y tònau, nid oes neb 
yr adeg hono yn cael Ue yn ei f eddwl, na neb yn 
y fath berygl ag ef ei hun. flaen gorsedd 
Duw, os yn annuwiol, efe ei hun o bawb fydd y 
truenúsaf a mwyaf anobeithiol yn ngolwg dyn. 

Y dosbarth Hiosocaf o hunan-dwyllwyr, 
ymhlith gwrandäwyr yr efengyl, mae yn debyg, 
ydyw y rhai byny sydd yn byw bob amser 
mewn ymrafael â hwy eu hunain. Maent yn 
gwrandaw bob amser, ac y mae eu cydwybod yn 
cyd-dystiolaethu a r gwirionedd. Maent yn tynu 
plan o'u bywyd bob wythnos, ac y mae y bwr- 
iad o fy w yn grefyddol bob amser yn y cynllun ; 
ond yn y cynllun y mae yn aros— nid ydyw 



Digitized by LiOOQ lC 



30 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

byth yn dyfod i weithrediad. Maent yn byw 
f el pe bae ganddynt leaae ar eu by wyd. Edrych- 
ant ar amser fel pe byddai i gyd o'a blaenau, 
pan, fe allai, f od y rhan f wyaf o hono y tu ol i'w 
cefn. Maent yn gweled ac yn teimlo fod pob- 
peth yn cyfnewid ac yn myned beibio, ond eu 
heinioes a'u cyfleusderau hwy eu hunain. Nid 
annhebyg ydy w i'r plentyn pan yn myned gyda'r 
train am y tro cyntaf . Mae y plentyn ar lin ei f am 
yn y train yn meddwl mai y gwartheg a'r tai a'r 
gwrychod sydd yn symud, ac mai efe ei hun 
sydd yn Uonydd, nes y daw i atation ddyeithr, 
lle y mae yn gweled ei gyfeiliornad. Mae rhyw 
hudoliaeth gyfFelyb ar feddwl dyn. Mae yn 
gweled amgylchiadau yn newid, — cymydogaeth- 
au yn newid; mae yn gweled ei gyfoedion yn 
marw; ond nid ydyw byth yn sylweddoli , y 
meddwl ei fod ef ei hunan yn prysur gyflymu 
tua therfyn ei einioes. Yn ofer yr ymresymir 
fig ef am ffolineb o oedi ymofyn am grefydd a 
heddwch â Duw, o herwydd ansicrwydd awr 
marwolaeth ; oblegid dyna ei reswm ef dros oedi. 
Gan nad ẃyr pa bryd y bydd yn rhaid iddo 
farw, mae yn gwenieithio iddo ei hun y gall fyw 
yn hen. Mae yn troi rheswm Duw dros iddo 
beidio oedi yn rheswm dros oedi. Mae graslon- 



Digitized by 



Google 



HUNAN-DWYLL. 31 

rwydd a pharodrwydd anfeidrol y Brenin mawr 
i dderbyn y pechadur gwaethaf ar yr unfed awr 
ar ddeg yn rheswm ganddo dros barhâu mewn 
gwrthryfel yn ei erbyn hyd y gall. 

Mae y drychfeddwl yn arswydus, fod yn 
bosibl, nid yn unig i wrandäwyr yr efengyl, ond 
hyd yn nod i'r rhai sydd yn dal swyddau uchel 
ynglŷn â theyrnas Crist, dwyllo eu hunain. Yr 
oedd y digyffelyb Paul yn dychrynu wrth feddwl 
am y posiblrwydd iddo ef, wedi iddo bregethu i 
eraill, f od ei hun yn anghymeradwy. Cyn can* 
mlynedd i heddy w bydd pawb o honom 

" Yn gwePd gan bwy mae sylwedd, 
A phwy sydd heb y gwir." 



Digitized by LiOOQ lC 



82 OFFRYMAU NEILLDUABTH. 



III. 

CAIN. 

" Mwy ywfy anwiredd nag y géUir eifaddeu." 

— Gínesis iv. 13. 

DRUAN oedd Cain ! a raid i ni ei osod yn y 
"chamber of horrorsî" Os rhaid, bydd 
hyny yn anewyllysgar genym; oblegid y mae 
yn rhaid i bob un a deimlodd ei enaid yn suddo 
i lawr i lynclyn anobaith ei arddel f el ei frawd, 
ar yr hwn y cafodd y diafol fan gwan. Er mai 
efe ydoedd y cyntaf a anwyd i'r byd, yr oedd 
"yr iachawdwriaeth fawr yn Nghrist" yn y 
byd o'i flaen; ond, ysywaeth, yr oedd yr 
anghenfil anobaith yn y byd hefyd, yn gwylio 
am gyfleusdra i'w rwymo yn ei gadwyni haiarn ! 
Gadewch i ni edrych ychydig i'w hanea 

Mae yr hanes a gawn yn Uyfr Genesis am 
Cain ac Abel yn hynod o fyr; nid oes ond y 
prif linellau yn eu hanes yn cael eu croniclo. 
Ac fe fyddai cofio hyn wrth ddarllen llyfr 
•Genesis yn gyffiredinol — nad ydyw yr ysgrifen- 



Digitized by 



Google 



CAIN. 33 

ydd yn cymeryd arno roddi hanes manwl 
a difwlch — yn fantais fawr i'w ddeall, ac i 
esbonio yr anhawsderau a gyfarfyddir yn y 
llyfr. Yn fynych, fe fydd yr ysgrifenydd yn 
neidio dros ugeiniau o flynyddoedd rhwng dwy 
adnod ; a phe cedwìd y ffaith hon mewn golwg, 
symudid yr anghysonderau ymddangosiadol a 
geir yn hanes Cain, megys ei waith yn myned 
i dir Nod i geisio gwraig, &c. Dy wed dysgedig- 
ion wrthym mai ystyr yr enw Oain ydy w eiddo 
neu gynnysgaeth ; as mai ystyr yr enw Abel 
ydy w ywagedd neu ddiddymdra. Mae gwahanol 
ystyr y ddau enw yn adrodd wrthym, yn ddi- 
ammheu, hanes profiad ein rhieni cyntaf. Yn 
oesoedd boreuaf y byd, f e roddid enwau ar blant 
mewn ffbrdd wahanol i'r hyn a wneir yn ein 
dyddiau ni. Yn awr, fe elwir y bachgen yn 
Ioan neu Samuel, am mai dyna oedd enw ei 
daid, neu o herwydd mai dyna yw enw ei 
ewythr, yr hwn sydd yn meddu ychydig o ddâ 
y byd hwn. Ond yn oesoedd cyntaf y byd, 
rhoddid enw ar y plentyn ag a f yddai yn dynodi 
«i gymeriad, neu ynte yr amgylchiadau o dan 
ba rai y byddai wedi ei eni. Pan anwyd Cain, 
meddyliodd Adda ac Efa, yn ddîau, eu bod wedi 
cael cyflawniad o'r addewid am Had y wraig; 



Digitized by 



Google 



84 0FFRYMAU NEILLDUAETH. 

ond buan y gwelsant eu cyfeiliornad. Pan 
anwyd yr ail fab, ni edrychent ar hwnw fel 
cynnysgaeth, ond gwagedd! diddymdra! Pa 
siomiant, pa drístwch, pa ing a deimlasant 
rhwng y ddau enedigaeth sydd ddirgelwch i ni ; 
ond y mae yr enwau a roisant ar eu bechgyn 
yn agor cil drws ystafell eu profiad, i ni allu 
gweled ychydig o'i chwerwder. Y peth nesaf 
yn hanes y ddau frawd ydyw yr orchwyliaeth 
• a ddewisasant Ymgymerodd Cain â Uafurio y 
ddaear, ac Abel â bugeilio defaid. Yna fe'n 
hysbysir am eu crefydd, sef bod y ddau yn 
addoli Duw trwy offrymu. Mae lle i feddwl 
iddynt hwy, neu eu tad Adda, gael dadguddiad 
am y dull a'r modd yr oeddynt i addoli, ac 
hefyd gyfarwyddyd am ryw amser penodol i 
gyflwyno eu haddoliad ; oblegid y mae esbon- 
wyr dysgedig yn dyweyd am y geiriau, " Wedi 
talm o ddyddiau," yr adeg yr oedd Cain ac Abel 
yn cydaddoli, y dylid eu cyfieithu yn " ddiwedd 
y dyddiau," neu " y dydd olaf ," sef , f el y tybir, 
y Sabboth ; fel hyn y mae pob lle i f eddwl fod 
Cain ac Abel yn gosod rhyw arbenigrwydd ar 
y seithfed dydd i addoli arno, rhagor rhyw 
ddiwrnod arall. Cain a ddygodd o ffrwyth y 
ddaear offrwm i'r Arglwydd, ac Abel o flaen- 



Digitized by 



Google 



CAIN. 35 

flfrwyth ei ddefaid ac o'u brasder hwynt. Trwy 
ryw arwydd amlwg, fe ddarfu i'r Árglwydd 
ddangos ei gymeradwyaeth i offrwm Ábel, a'i 
anghymeradwyaeth i offrwm Cain. Paham y 
darfu i'r Jehofah ymddwyn f elly, ni's gwnawn 
ymofyn yn y f an yma. Cain, wrth weled y 
gymeradwyaeth a gafodd ei frawd, a lanwyd 
o ddigofaint ; ac f e fethodd a pheidio ei ddangos. 
Fe " syrthiodd ei wynebpryd ," medd yr hanes ; 
fe wisgodd ei wyneb drem ddigofus, fe laesodd 
ei aeliau. Darfu i'r Arglwydd ei geryddu am 
hyn. "Paham y llidiaist ?" meddai Duw, "a 
phaham y syrthiodd dy wynebpryd ? Os da y 
gwnai, oni chai oruchafiaeth ?" Ond fe f u y 
cerydd yn aflwyddiannus ; a diwedd yr hanea 
ydyw ddarfod i Cain ladd ei frawd! 

Yn awr, a ddarfu i ni erioed feddwl mai nid 
ar unwaith y gallodd Cain gyrhaedd y tir yma 
mewn drygioni a chreulondeb? Nid mewn 
diwrnod y gallodd ddyfod i'r ystâd o feddwL 
i'w alluogi i fod yn llofrudd, ac yn enwedig yn 
llofrudd ei frawd. Mae yn rhaid i ni gofio na 
chafodd efe lawer o gymhellion i hyn, ac na 
chafodd ei lygru gan lawer o esiamplau drwg, 
na'i hudo gan lawer o gymdeithion drwg; ond 
rhywbeth oedd hyn yr oedd ef ei hun wedi ei 



Digitized by 



Google 



36 OFFRFMAU NEILLDÜAETH. 

fagu yn ei fynwes am lawer o amser, ac, o 
bosibl, am lawer o flynyddoedd. Mae yn ddi- 
ammheu £od Cain yn wrthddrych sylw neillduol 
y diafol, yr hen sarph oedd wedi twyllo ei 
rieni. Nid rhyw lawer o amser oedd er pan yr 
oedd yr Arglwydd wedi dy weyd wrth y diafol, 
"Gelyniaeth hefyd a osodaf rhyngot ti a'r wraig, 
s, rhwng dy had di a'i had hithau ; ef e a ysiga 
dy ben di, a thithau a ysigi ei sawdl ef." Mae 
yn sicr i'r geiriau hynod hyn suddo yn ddwfn 
i f eddwl y diaf ol, yn gystal ag Efa ; ac os darf u 
i Efa dybied, pan anwyd Cain, fel y mae yn 
ddilys iddi wneyd, ei bod wedi cael cyflawniad 
o'r addewid hon am Had y wraig i ysigo pen 
y sarph, mae yr un mor resymol i ni feddwl fod 
y diafol wedi tybied yr un peth. Pan anwyd 
Cain, yr oedd yn naturiol i'r gelyn uffernol ym- 
son, " Wel, dyma yr ' Had ' y darfu i'r Arglwydd 
Dduw fygwth oedd i ysigo fy mhen i wedi dy- 
fod! A hwn y bydd yn rhaid i mi ymladd 
bellach ; hwn fydd f y ngelyn mawr ! Ni thynaf 
f y sylw oddiarno na dydd na nos ; mi a'i gwyl- 
iaf bob moment. Ah ! beth os gallaf ei wneyd 
yn Cain — yn gynnysgaeth i mi, ac nid i Ef a ? 
Mi a blanaf fy egwyddorion fy hunan yn eigyf- 
ansoddiad ; mi a'i hudaf ef f el yr hudais ei f aqpt 



Digitized by 



Google 



CAIN. 37 

a'i dad; mi a anadlaf yn ei ffroenau anadl uffern 
nes yr ä yn ddiafol by w !" 

Mae cryn dy wyllwch yn nghylch y moddion 
a ddefnyddir gan y diafol i ddylanwadu ar 
ddynion ; oüd nid oes dim yn f wy eglur yn holl 
ddysgeidiaeth y Bibl na'r ffaith ei fod yn gallu 
dylanwadu yn effeithiol iawn. Á phrin y gallwn 
f eddwl am neb tetycach iddo arf er ei holl ddy- 
lanwad a'i ystrywiau arno na Chain. Yr oedd 
ei gais i gwympo ei dad a'i f am newydd gael ei 
goroni â Uwyddiant mawr; yr oedd yr hyn yr 
oedd Duw wedi ei fynegu iddo am "Had y 
wraig " yn fresh yn eí f eddwl ; ac y mae yn 
eithaf rhesymol i ni dybied ei fod wedi dechre 
arfer ei ddichellion a'i ddylanwad ar Cain hyd 
yn nod pan yr oedd yn blentyn ar lin ei f am. 

Cawsai Efa brofiad chwerw o gydymffurfio â 
themtasiynau y sarph. Yn lle y dedwyddwch 
pur a digwmwl a f wynhäai hi o'r blaen, ym- 
daenodd nos fel y fagddu dros ei meddwl. Ond 
yr oedd yna un seren yn dysgleirio yn nghanol 
y fagddu i gyd ; yr addewid am Had y wraig. 
A phan anwyd Cain, dacw ei hwyneb yn dechre 
sirioli, a glöewder gobaith yn chware yn ei 
Uygaid! "Eiddo!" « cynnysgaeth !" ebe hi; 
"dyma fi wedi cael cyflawniad o'r addewidî 



Digitized by LiOOQ lC 



38 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

Dyma yr ' Had' eydd i ysigo pen y sarph wedi 
ei gael !" Ond, fel yr awgrymwyd o'r blaen, hi 
a siaradodd yn rhy fuan. Çyn i Cain ddysgu 
cerdded, hi a welodd olion dylanwad yr hen 
sarph arno ef. A phan anwyd yr ail fab, rhoes 
ein rhieni cyntaf enw arno ag oedd yn mynegu 
y fath ddirfawr siomedigaeth oeddynt wedi ei 
gael yn en mab cyntaf. GalWasant ei enw ef 
Abel — gwagedd ! Gallasent, gyda mwy o briod- 
oldeb, alw Abel yn Cain, a Chain yn Abel ; ond 
f el y sylwodd rhywun, darfu i'r Ail Adda wella 
ychydig ar y camgymeriad yma o'r eiddynt; 
rhoddodd Iesu Grist ddárn newydd at enw Abel, 
ac f e'i galwodd yn " Abel gyfiawn." 

Yr oedd yr egwyddorion drwg yma yr oedd y 
diafol wedi eu rhoi yn natur Cain — yr hon oedd 
yn llygredig eisoes, yn cynnyddu fel yr oedd 
yntau yn cynnyddu ; ac aethant yn gryfach f el 
yr oedd yntau yn myned yn gryf ach, nes iddynt, 
o'r diwedd, ffurfio gwrthdarawiad rhyngddo al 
frawd Abel. Prin y buasem yn dysgwyl i ddos- 
barthiad gwaith gymeryd Ue mor gynnar yn 
hanes dynoliaeth, yn enwedig rhwng dau frawd 
— prin y buasem yn dysgwyl i un brawd ym- 
roddi yn hollol i un gwaith, ar llall ymroddi yn 
hollol i waith arall, ond ar yr ystyríaeth nad 



Digitized by 



Google 



OAnr. 89 

oedd yna ddim cymdeithas ysbryà rhwng y 
ddau. " Dos di un ffordd, af finnau ffordd arall," 
meddai Cain. Ac y mae hyd yn nod yr orchwyl- 
iaeth a ddewisodd y ddau yn rhoi mantais 
ragorol i ni weled y gwahaniaeth oedd yn 
oghymeriad y ddau. " Pob gyffelyb ymgais." 
Mae yn gofyn dyn â chalon fawr ganddo i 
wneyd bugail da;'calon yn llawn tynerwch; dyn 
a fedr ganu ar y dyffrynoedd, ac ymddifyru 
wrth weled yr ẃyn yn prancio ar y bryniau; 
un y bydd brefiadau y defaid yn disgyn fel 
cerddoriaeth ar ei glust; un â'i galon yn gwaedu 
o gydymdeimlad pan wêl yr oen bach mewn 
caledi, ac na phetrusa ei gofleidio yn ei fynwes 
yr un fath a mam gyda'i maban; un a fedr 
edrych yn myw llygad y ddafad ddireswm, a 
darllen ei dymuniad ! Pa un ai Cain ai Abel 
ydyw y dyn at y gwaith yna? "Abel oedd 
f ugail defaid." Ond y mae yn bosibl i ddyn â 
dialon galed, front, grebychlyd, wneyd ífarmwr 
da. Nid ydym yn awgrymu fod amaethwyr 
fel dosbarth yn llai tyner a hynaws na rhyw 
ddosbarth arall o ddynion, ond nad ydy w tyner- 
wch calon yn anhebgorol at y gwaith. Y ddaear 
oer, galed, garegog! nid oes eisieu Uawer o 
dynerwch calon i aredig ei hwyneb hi ! Gwel- 



Digitized by LjOOQ lC 



40 OFFRYMÀU NEILLDUÁETH. 

flom ambell un cyn hyn, nad oedd nemawr uwch 
na'r anifail, yn cymeryd y pmze am y ffarra 
oreu. " Cain oedd yn Uaf urio y ddaear." 

Ond y mae rhyw dir cyffredin ac y mae gwa- 
hanol gymeriadau yn cydgyfarfod arno. Ar rai 
achlysuron bydd y tylawd a'r cyfoethog, yr 
haelionus a'r cybyddlyd, y pur a'r halogedig, y 
Phariseaid a'r publican, yn cydgyfarfod. Ac 
felly yma. Mae Cain ac Abel yn cydgyfarfod i 
addoli. Nid oedd Cain yn anffyddiwr, er cyn- 
ddrwg oedd. Yr oedd ôl bysedd y Creawdwr 
yn rhy newydd ac iraidd ar natur ol gwmpas 
iddo ef allu bod yn anffyddiwr. Nid oedd gan 
Cain ond rhy w un cam i'w roddi yn ol — ac yna 
Duw oedd y cwbl — tu hwnt i'w dad, nid oedd 
yno ddim i'w weled ond y Duw tragywyddol 
yn llenwi dystawrwydd anfeidroldeb ! Na, yr 
oedd yn rhy gynnar o lawer i'r diafol allu 
gwneyd neb yn atheist nac yn anffyddiwr. Ac 
yn wir, nid yw y diafol yn gofalu cymaint am i 
neb fod yn anffyddiwr, os gall ei wneyd yn 
dwyll-grefyddwr. 

A ddarfu i ni sylwi mai trwy offerynoliaeth 
crefyddwyr digrefydd — os oes ystyr i'r fath 
ymadrodd — y mae y diafol wedi dwyn oddi- 
amgylch ei weithredoedd mwyaf anfad ? Fan 



Digitized by 



Google 



CÀIN. 41 

aeth y diafol i wneyd ei orchestwaith, nid y 
pagan anwybodus a ddefnyddiodd yn offeryn 
— nid y Rhufeiniwr didduw — uid yr anffyddiwr 
proffesedig, ond Judas, un o'r deuddeg, un oedd 
"yn y seiat" — un oedd yn bregethwr. Ac y 
mae yma wers i ni i fod ar ein gwyliadwriaeth, 
rhag ein bod yn dwyn cysylltiad â chrefydd yn 
allanol, ac eto bod yn offerynau yn llaw y diafol 
i wneyd mwy o niwed i grefydd nag y gallasem 
pe na buasem yn dwyn cysylltiad â chrefydd o 
gwbl. Trwy bwy y mae y diafol yn hyrwyddo 
mwyaf ar ei deyrnas yn ein dyddiau ni ? Ai 
trwy y meddwyn cyhoeddus? Ai trwy yr 
anffyddiwr proffesedig? nage, ond trwy y 
dyn yna sydd yn cymeryd rhan amlwg yn 
ngwafcanaeth crefydd % ar y Sabboth, yn athraw 
hwyrach yn yr Ysgol Sabbothol, ac yn twyllo 
ei gymydog tu ol i'r counter ddydd Llun y bore, 
neu yn y dafarn, yn nghanol y meddwon a 
gwatworwyr, nos Lun. Dyna ddyn wrth fodd 
calon y diafol. Mae y dyn yna yn cario dagr o 
dan ei fantell, ac yn trywanu crefydd yn ei 
chalon ger gwydd y byd ! 

Yr oedd Cain yn addolwr. Wrth yr allor y 
mae efe ac Abel yn cydgyfarfod i gyflwyno eu 
gwasanaeth i Dduw ; canlyniad yr hyn a fu i'r 



Digitized by LiOOQ lC 



42 OFFRYMAU NEILLDÜAETH. 

Arglwydd ddangos ei gymeradwyaeth i Abel, aî 
anghymeradwyaeth i Cain. Wrth weled y 
gymeradwyaeth a gafodd Abel dyma yr arch- 
elyn, cenfigen, yn cymeryd meddiant o orsedd 
calon Cain. Nid am fod Cain yn maelio cymaint 
yn y gymeradwyaeth ei hun ; oblegid buasai yn 
hawdd iddo ei chael, pe buasai yn ei cheisio yn 
briodol ; ond y ffaith f od ei frawd wedi cael yr 
oruchafiaeth arno a'i brathodd yn ei galon. O 
genfigen, pwy a draetha dy oes di ? O na buasit 
f arw gyda Chain ! Fe ddarfu i'r genfigen yna 
estyn ei gwraidd trwy ei gyfansoddiad, nes o'r 
diwedd ffurfio yn ddrychfeddwl — yn idea, ie, y 
drychfeddwl arswydus i ladd ei frawd; ar- 
swydus iddo ef ei hun ar y cyntaf , ni a gredwn, 
a'r hwn a ymlidiai efe o'ifeddwl gyda dirmyg. 
Ond fe ddeuai y drychfeddwl i'w galon drachefn 
a thrachefn, nes o'r diwedd fyned yn llettýwr 
cyson yn ei fynwes — yn ei ddilyn pan fyddai 
gyda'i orchwyliaeth yn y maes, yn ei gadw yn 
effro am oriau yn y nos, yn ei gynhyrfu yn ei 
freuddwydion, ac yn gydymaith gwastadol iddo 
pan ddeffröai yn y bore, f el ellyll du, hagr, ac 
aflan, nes o'r diwedd ffurfio yn benderfyniad 
cadarn i ladd ei frawd y cyfleusdra cyntaf a 
gaffai ! Nid ydyw yn ymddangos fod y cyf- 



Digitized by LiOOQ lC 



CÁIN. 43 

leusdra yma wedi dyfod mor fuan ag y buasai 
yn ei ddymuno, ac o ganlyniad efe a benderfyn- 
odd wneuthur cyfleusdra i'r pwrpas hwnw. Pe 
ddywedir fod yn nghyfieithiad y Deg a Thri- 
ugain dii gair bach yn Gen. iv. 8, nad ydynt i'w 
cael yn ein cyfìeithiad ni. Mae yr adnod yn 
Gymraeg yn darllen f el hyn : — " A Chain a ddy- 
wedodd wrth Abel ei f rawd ; ac f el yr oeddynt 
hwy yn y maes," &e. Gwelwn nad ydyw yr 
adnod yn Gymraeg yn dy weyd wrthym beth a 
ddywedodd Cain. Ond fel hyn y darllena yr 
adnod yn y Deg a Thriugain: — "A Chain a 
ddywedodd wrth Abel ei frawd, Awn i'r maes; 
ac f el yr oeddynt hwy yn y maes, Cain a gododd 
yn erbyn Abel ei frawd, ac a'i Uaddodd ef." Os 
oes awdurdod i'r cyfieithiad yna, y mae yn rhoi 
ar ddeall i ni mai nid rhyw feddwl sydyn yn 
Cain oedd lladd ei frawd, ond hen fwriad wedi 
tyfu ac addf edu yn ei galon ddrygionus, ac mai 
ei amcan wrth wahodd ei f rawd i'r maes i roi 
tro oedd, cário allan y bwriad hwnw. 

Edrychwch ar y ddau yn myned i'r maes : un 
yn nghanol ei ddiniweidrwydd, y llall yn 
gwisgo gwên dwyllodrus i gadw drwgdybiaeth 
draw. Mae yn awr yn colli ei ddewrder dan 
rym cyhuddiadau cydwybod ; mae ei newes yn 



Digitized by LiOOQ lC 



44 0FFRYMAU NEILLDUAETH. 

gwanhau ; ond drachefn y mae yn adf eddiannu 
ei nerth, yn edrych yn wyllt o'i gwmpas rhag 
ofn bod rhywun yn gwylio. Ond anghofiodd, 
druan, edrych i fyny. Ac yno y mae yn 
rhuthro ar ei frawd, ac yn ei glwyfo yn farwol ! 
Mae yr olygfa yn tragical i'r eithaf ! Prin y 
gallwn ddychymygu beth oedd teimladau Abel 
pan yn marw dan law ei frawd, a llawer llai 
teimladau Cain pan y darf u iddo sylweddoli ei 
fod yn llofrudd, ac yn llofrudd ei frawd ! Mae 
ei gydwybod yn deffro fel arthes wedi colli ei 
chenawon ; o'r braidd mae yn gallu credu ei fod 
wedi medru cyflawni y fath weithred ysgeler. 
Mae yn edrych ar ei ddwylaw mewn ammheu- 
aeth; ond y mae y rhai hyny yn goch gan 
waed ; mae ei dalcen yn wlyb gan chwys oer ; 
mae yn gweled y Ue yn dechre troi o'i gwmpas, 
ac y mae yn cychwyn ffoi. Ond y mae meddwl 
arall yn ei daraw : mae yn rhoi un edrychiad 
gwyllt o'i gwmpas, ac yna y mae yn prysuro i 
gladdu ei frawd yn y ddaear. Mae yn edrych 
o'i amgylch unwaith eto, ac yna yn dianc. Ond 
cyn iddo fyned ymhell, dyna lef fel taran yn ei 
attal : " Cain, mae Abel dy f rawd ?" Ac fel pob 
drwgweithredwr ar ei ol, wrth gael ei ddal, 
dyna y celwydd yn dyfod allan y gair cyntaf, 



Digitized by 



Google 



CAIN. 45 

"Nis gwn i;" a thrahausder yn dilyn hyny, 
" Ai ceidwad fy mrawd ydwyf fi ?" Ond dyna 
y gair nesaf yn ei daraw yn fud. "Beth a 
wnaethost? Llef gwaed dy frawd sydd yn 
gwaeddi arnaf fi o'r ddaear," meddai Duw. " Yr 
awr hon melldigedig wyt o'r ddaear, yr hon a 
agorodd ei safn i dderbyn gwaed dy frawd o'th 
law di. Pan lafuriech y ddaear, ni chwanega hi 
roddi ei ffrwyth i ti; gwibiad a chrwydriad 
fyddi ar y ddaear. Yna y dywedodd Cain wrth 
yr Arglwydd, Mwy y w fy anwiredd nag y gellir 
ei faddeu." 

Mae gwahanol farnau mewn perthynas i wir 
ystyr geiriau Cain mewn atebiad i'r ddedfryd 
hon o eiddo Duw arno. Rhy brin y gellir 
edrych arnynt fel iaith gwir edifeirwch. Ed- 
rycha rhai arnynt fel dadganiad o ysbryd 
grwgnachlyd; eraill a edrychant arnynt fel 
mynegiad o anobaith dwfn; ac yn unol â'r 
golygiad hwn a gyfieithant y geiriau " Mwy yw 
fy nghosbedigaeth nag y gallaf ei oddef," ac fel 
yna y mae y geiriau yn y Bibl Saesoneg. Ond 
hwyrach fod jrr ymadrodd yn cynnwys y ddau 
feddwl, oblegid y mae ysbryd grwgnachlyd ac 
ysbryd anobethiol yn caniyn eu gilydd yn Ued 
gyffredin* 



Digitized by 



Google 



46 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

Mae y gweddill o hanes Cain yn cael ei 
adrodd mewn ychydig eiriau; ond nid oes 
genym fwriad i'w ddilyn gyda dim manyldeb 
ymhellach. Nid ydyw yr hanes heb ei wersL 

Y fath amlygiad sydd yma o anmhleidga/r- 
wch yr Arglwydd. Mae yn wir ei fod wedi 
dangos ei foddlonrwydd i Abel, a'i anfoddlon- 
rwydd i Cain. Ond paham y darf u iddo wneyd 
hyn? A ddangosodd yr Arglwydd ryw flafr 
dueddgar i Abel? Mae yr hanes yn dywedyd 
yn wahanol. "Os da y gwnai," meddai Duw 
wrth Cain, "oni chai oruchafiaeth? Ac oni 
wnai yn dda, pechod a orwedd wrth y drws." 
Ymddyga di, fel pe dywedasai Duw, yr un fath 
ag Abel dy frawd, ac fe fydd yr un gymeradwy- 
aeth yn dy aros di ag a dderbyniodd yntau. Ac 
nid yn unig hyny, ond y mae yn ymddangos 
mai Cain a gawsai y gymeradwyaeth gyntaf , pe 
bnasai wedi dyfod ymlaen yn yr ysbryd priodol 
a chyda'r offrwm priodol. "Atat ti y mae ei 
ddymuniad ef hefyd, a thi a lywodraethi arno 
ef " Tydi ydyw y mab hynaf, ebe Duw, a 
chenyt ti y mae yr hawl gyntaf i'r f endith a'r 
gymeradwyaeth. Nid oedd gan Cain yr un 
gair i'w yngan yn erbyn cyfiawnder y dded- 
fryd a gyhoeddwyd arno. Fe fydd Duw yn 



Digitized by LjOOQ lC 



OAIN. 47 

gweithredu wrth yr un reol tuag at bawb o 
hononL Pe gallai dyn deimlo, hyd yn nod yn 
ngholledigaeth, mai nid arno ef yr oedd y bai ei 
fod yno— ei fod wedi gwneyd ei oreu yn Uwybr 
Duw a'r efengyl i beidio myned i ddystryw, ac 
eto ei fod wedi methu — pe gallai dyn deimlo 
felly, meddem, byddai y dyn hwnw wedi Ueddfu 
y naill hanner o'i boenedigaeth. Ond nid felly 
y bydd ; yn hytrach f e fydd yna argyhoeddiad 
dwfn a thragywyddol yn enaid y dyn colledig 
mai arno ef ei hun yr oedd y bai, ei fod wedi 
cael pob cyfleusdra i fod yn gadwedig, fod yr un 
croesaw yn ei aros ef ag oedd yn aros eraill a 
wnaethant ddefnydd o hono; a dyma fydd yn 
ysu ei enaid byth, fod y cyfrifoldeb o fod yn 
golledig yn gorwedd yn gwbl wrth ei ddrws ef 
ei hunan. 

Nid allwn lai na gweled hefyd yn yr hanes 
yr hyn y mae pechod yn dwyn dyn iddo wedi 
iddo wneyd ei waith amo. I'r galon y mae 
pechod yn dyfod gyntaf inewn meddwl drwg. 
A ddarf u i ni sylwi, wrth rodio yn y wlad, ar 
yr hen dŷ gwag, a'r ffenestri wedi tori ; neu yr 
hen ysgubor wag, heb neb yn ci mynychu ; ac 
a ddarfu i ni sylwi ar y wenol ddyeithr yn 
dyfod yn ei thymmor,ac yn myucd ar ei ehediad 



Digitized by LiOOQ lC 



48 OFFRYMÀU NEILLDUAETH. 

fel saeth i fewn trwy un ffenestr, a thrwy y llall 
allan; ac yna yn gwneyd tro hirgrwn, ac yn 
gwneyd yr un peth drachefn, nes boddloni ei 
hunan nad oedd yn yr hen dŷ neu yr hen 
ysgubor wag ddim i'w niweidio ; ac yna y mae 
yn eistedd ar y trawst, ac yn canu yno, ac o'r 
diwedd yn gwnej T d ei nyth yno, ac yn cenedlu 
ei rhyw? Dyna ddarlun i ni o galon dyn a 
phechod. I'r galon, fel y nodasom, y mae 
pechod yn dyfod gyntaf, mewn meddwl drwg. 
Gwyliwn roddi croesaw iddo. Oblegid os caiff 
pechod wneyd ei nyth yn nghalon dyn, y mae 
yn sicr o fagu ei ryw, a thori allan mewn 
gweithredoedd drwg, ac yn y diwedd adael dyn 
mewn anobaith — ei adael yn wibiad ! " G wibiad 
a chrwydriad fyddi." Yr un fath â'r seren wib, 
wedi tori dros derfyngylch yr haul, yn ffoi o 
hyd, heb wybod i ba le y mae yn ffoi, ac eto yn 
methu peidio ffoi ; wedi tori dros bob deddf ond 
y ddeddf sydd yn ei gyru ymhellach oddiwrth 
yr haul. Dyna ddarlun o ddyn wedi i bechod 
wneyd ei waith arna Gwibiad ydyw yn , 
Uywodraeth Duw; creadur wedi tori dros bob 
-deddf ond y ddeddf sydd yn ei yru yn ddyfnach 
i drueni, ac ymhellach oddiwrth Awdwr ei 
íbdolaeth a chanolbwynt ei ddedwyddwch» 



Digitized by 



Google 



CÁIN. 49 

Crwydriad! vagabond ydyw y gair Seisonîg; 
crëadur heb yr un cartref ; un sydd yn ddyeithr 
i bawb, a phawb yn ddyeithr iddo yntau; yn 
ceisio gorphwysdra, ac yn methu ei gael ; un yn 
ei wthio y fan yma, y Uall yn ei wthio fan 
draw; yn symud, symud yn barhâus, heb unlle 
y gall ei alw yn eiddo iddo ef ei hun. O y fath 
ddesgrifiad o ddyn wedi i bechod wneyd ei 
waith arno! Crëadur wedi colli ei gartref ac 
wedi myned yn grwydriad yn Uywodràeth y 
Brenin mawr ; yn dlawd yn ngwir ystyr y gair, * 
heb ddim i ymborthi arno ond gŵg y Goruchaf, 
a thrueni ei gyflwr ei hun — un wedi ei amgylchu 
â dyeithrwch, ac yn cael ei orf odi i grwydro yn 
ddibaid gan gnof ëydd cydwybod ar dân. O ein 
Duw trugarog, cadw ni rhag y fath anffawd 
ofnadwy ! 

Ond yn nghanol yr hanes pruddaidd hwn — a 
hanes pruddaidd ydy w mewn gwirionedd — y mae 
trugaredd anfeidrol Dww yn dyfod i'r golwg. 
A ddarf u i ni ei gweled ? Y mae i'w gweled yn 
amlwg iawn yn yr hanes. Dyna y Uofrudd yn 
crynu yn ei euogrwydd; dyna Gyfiawnder 
Dwyf ol â'i saeth ar ei f wa cadarn, ar roddi yr 
ergyd f arwol iddo : " Melldigedig wyt ti." Ond 
cyn i'r saeth adael y bwa, dyna drugaredd yn 



Digitized by 



Google 



50 OFFRYMÀU NEILLDUÀETH. 

taro ei blaen i'r ddaear. " Melldigedig wyt ti 
o'r ddaear ; pan lafuriech y ddaear, ni chwanega 
hi roddi ei ffrwyth i ti." Yr oedd yn well gan 
Dduw, yn y diwedd, daro y ddaear â melldith 
na tharo Cain. Byddwn yn gweled y tad 
naturiol yn gwneyd rhywbeth tebyg i hyn, pan 
y bydd ei blentyn wedi ei ddigio. Bydd yn 
curo ei ddwrn ar y bwrdd, ac yn taro ei droed 
yn y llawr rhag taro y plentyn. Mae yn well 
gan Dduw daro pawb a phobpeth na tharo- 
•pechadur ; taro yr amgylchiadau, taro yr iechyd, 
yn hytrach na'i daro ef. Do ! fe ddarfu i Dduw 
ddeffro ei gleddyf, yr hwn yr oedd ef ei hun 
wedi ei süo i gysgu, rhag iddo daro pechadur — 
i daro y Gŵr oedd gyf aill iddo, er mwyn arbed 
y ddyrnod i ni ! " Mwy y w fy nghosbedigaeth 
nag y gallaf ei oddef," meddai Cain ; "byddaf 
yn suddo byth o dani ; a phwy bynag a'm caffo 
a'm Uadd." Fel y bydd dyn euog, yr oedd wedi 
myned i ofhi pawb a phobpeth. Dywedir y 
gellir cyfieithu y geiriau yn "béth bynag a'm 
caffo." Yr oedd Cain yn credu fod holl grëadig- 
aeth Duw mewn cynghrair i gymeryd ei fywyd 
oddiarno. "Na" meddai Duw, "mi yswiriaf fi 
dy fywyd eto." "À dywedodd yr Àrglwydd 
wrtho, Am hyny y dîelir yn saith ddyblyg ar- 



Digitized by 



Google 



CÀIN. 51 

bwy bynag a laddo Cain. A'r Arglwydd a 
osododd nôd ar Cain rhag i neb a'i caífai ei ladd 
e£" Ofer a fyddai i ni geisio dyfalu pa beth 
oedd y nôd hwn ; ond yr oedd yn rhy wbeth ag 
oedd yn amddiffyniad i Cain ; yn rhywbeth ag 
oedd yn ei gadw rhag pob niwed oddiallan» 
'Dyna i ti chance am dy fywyd éto/ fel pe 
dy wedasai Duw. ' Ac yn dy grwydriadau hyd 
y byd, os bydd i ti gael nad yw y ddaear yn 
rhoddi ei ffrwyth i ti, ac i ti gofio beth yw yr 
achos o hyny, a theimlo edifeirwch yn dy galon, 
a throi o honot ataf fi, oni chei oruchafiaeth eto V 
Yr oedd trugaredd Duw yn dyweyd peth fel 
yna wrtho yn ei hymddygiad tuag ato. Yr oedd 
y ffaith fod Duw yn ei arbed, ac yn taro y 
ddaear yn Ue ei daro ef, yn dyweyd mewn modd 
cryfach nag y gallasai mewn geiriau, ei fod eta 
yn barod i'w achub hyd yr eithaf. Gwibiad a 
chrwydriad oedd y felldith a gyhoeddwyd arno ;. 
ond yr hanes cyntaf a gawn am dano ar ol hyn 
ydy w, ei f od yn adeiladu dinas. Nid oes genym 
syniad beth a gymerodd le rhyngddo ef â Duw 
yn y cyfnod rhwng cyhoeddiad y ddedfryd a'i 
waith yn adeiladu dinas. Y tebygolrwydd ydy w 
na chariwyd allan ond y rhan flaenaf o'r f elldith. 
Diammheu iddo ganf od yn f uan nad oedd ffarmio» 



Digitized by 



Google 



52 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

yn talu, ac iddo droi yn adeiladwr. Ond am y 
" gwibiad a'r crwydriad," nid ydym yn clywed 
son mwy. 

A ydy w y drws yn ddigon llydan ? Llofrudd ! 
y mae gwaed dyn yn sefyll yn ei wythienau 
wrth f eddwl am y fath ysgelerddyn. Àc nîd llof- 
rudd cyffredin oedd Cain. Heblaw mai efe oedd 
y Uofrudd cyntaf, nid dyn cyffredin yr oedd efe 
wedi ei lofruddio. ran dim yr ydym yn 
ddarllen i'r gwrthwyneb, ymddengys mai Àbel 
ydoedd unig gynnrychiolwr Duw ar y ddaear ar 
y pryd hwnw; oblegid ar ol ei farwolaeth ef, 
nid oes son am addoli Duw am ugeiniau o 
flynyddoedd hyd adeg Enos. "Yna," medd y 
gair, " y dechrewwyd galw ar enw yr Àrglwydd ;" 
fel y mae yn bosibl fod Cain, wrth lofruddio 
Abel, wedi ysgubo ymaith holl eglwys Dduw 
oddiar wyneb y ddaear. Ac eto yr oedd trugar- 
edd Duw yn barod i ymgeleddu y fath un ag ef ; 
ond ni wnai hyn ei gadw, heb iddo ef , yn edifeir- 
iol a chrediniol, ymdaflu ar y drugaredd hono. 
Peidio gwneuthur hyny oedd gwrthod ei dru- 
garedd ei hun. Ni raid i neb o honom ninau 
anobeithio ; eithr gwyliwn ryfygu. 



Digitized by 



Google 



AGAR. 53 



IV. 

AGAR. 

" Ti, Dduw, xoyt yn edrych arnaffi."— Genesis xvi. 13. 

GEIRIAU Agar, morwyn Abraham, ydyw y 
geiriau hyn, a lefarodd hi pan gyfarfydd- 
odd Angel yr Arglwydd â hi wrth y ffynnoh 
yn ffordd Sur. Er nad ydyw y Ue a roddir i 
Agar yn y Bibl ond bychan, mae yn ddiam- 
mheu na chawsai hi y Ue bychan hwnw odì 
buasai am ei chysylltiad â theulu Abraham. 
Mae hyny o hynodrwydd a berthyn iddi wedi ei 
ennill yn hollol trwy y cysylltiad hwn. Ac nid 
Agar ydyw yr unig un sydd wedi ennill enwog- 
rwydd yn nghysgod un arall. Mae yr ychydig 
hanes sydd genym am dani yn hynod o effeith- 
iol ac awgrymiadol; ond nid ydyw ei hanes, 
dybygid, yn taflu nemawr o anrhydedd ar enw 
y patriarch enwog. Mae Ue i feddwl y buasai 
cymeriad Abraham yn ddysgleiriach, ac yn per- 



Digitized by 



Google 



54 . OFFHYMAU NEILLDÜAETH. 

arogli mwy, pe na buasai genyin son am Agan 
Mae hyn yn un o hynodion y Bibl, sef, ei fod yn 
onest wrth roddi hanes pawb — yn gosod allan 
yr ochr dywyll yn gystal a'r ochr oleu yn eu 
cymeriad ; yn dy weyd y drwg fel y da. Àc y 
ipae i gymeriad Àbraham ei ochr dywylL Nid 
oedd hyd yn nod " tad y ffyddloniaid " heb ei 
ddiffygion. Mae ei ffyddlondeb, ei wroldeb, a'i 
haelfrydigjrwydd yn ddiarebol; ond perthynai 
iddo hefyd rai troion annheilwng o hono eí 
hun — un o ba rai, ni a gredwn, ydyw ei ym- 
ddygiad at Agar. Pan ymddiriedai Abraham yn 
Nuw am ddoethineb a chyfarwyddyd, yr oedd 
yn f wy nag ef ei hun ; ond pan yr ymddiriedai 
ynddo ei hunan, elai yn llai nag ef ei hun. 
"Llygriad y peth goreu ydyw y Uygriad 
gwaethaf." Ond paham y dywedwn hyn am 
Abraham ? Onid hyn ydy w y ffaith am bawb 
o honom ? Onid ydyw y distadlaf o honom pan 
yn ymddiried yn Nuw yn myned yn gawr, a'r 
gwychaf o honom wrth ymddiried ynddo ei hun 
yn myned yn f retyn ? " Pan wyf wan yna yr 
wyf gadarn." 

Mae hanes Agar yn creu ynom f wy o dosturi 
drosti hi nag o barch i enw Abraham. Er nad 
oedd ei hymddygiad yn ddoeth bob amser, nao 



Digitized by 



Google 



AGAB. 55 

yn weddus i'w sefyllfa fel Uawforwyn, eto 
braîdd na feddyliem y gallasai Abraham arfer 
mwy o'i ddylanwad yn ei ffafr, pan ydoedd hi 
mewn cyfyngder, nag a ddarfu. Mae hanes ei 
hymadawiad â thý Abraham, yn enwedig ei 
hail ymadawiad, yn ennill ein holl deimladau 
rhagoraf i'w hochr, ac yn cyffwrdd â rhanau 
tyneraf ein natur. Mae tori hen gysylltiadau 
yn beth hynod o boenus. bob amser. Nid gor- 
chwyl hawdd ydy w gadael hen gymydogaeth, hen 
dŷ, neu hen gyf aill. Mae yr un fath a symud 
hen ddodref nyn a fyddo wedi cymeryd ei le yn 
dda ; nis gellir ei gyfiawni heb i ambell gymmal 
roi crac, ac amry w o'i ranau dderbyn niwed. 
Yr oedd Agar wedi bod gydag Abraham o leiaf 
bedair blynedd ar ddeg; ac yr oedd yn rhaid 
iddo yntau deimlo i'r byw wrth feddwl am iddi 
hi, ac yn neillduol ei fab Ismael, adael ei dŷ. 
Fe roes ei ymysgaroedd dro ynddo, ac fe deim- 
lodd ei enaid bangfa wrth eu bwrw dros y drws, 
y cofiodd am dani byth. Ond yr oedd Sarai ei 
wraig yn benderfynol mai ymaith yr oeddynt 
i fyned; ac, wrth gwrs, nid gwiw oedd iddo 
fyned yn groes i benderfyniad ei wraig. Yn 
wir, yr oedd Duw yn caniatâu, os nad yn 
gorchymyn hyn. 



Digitized by 



Google 



56 OFFRYMÁU NEILLDUÀETH. 

"Yna y cododd Abraham yn fore," medd yr 
hanes. Mae yn debyg na chysgodd efe nemawr 
y noson hono. " Àc a gymerodd f ara a chostrel 

ddwfr, ac a'i rhoddes at Agar, gan osod ar ei 
hysgwydd hi hyny." Ië, ar ei hysgwydd. Pa le 
yr oedd yr asynod ? Yr oedd yr holl eiddo oedd 
ganddi yn y byd ar ei hysgwydd, oddigerth y 
bachgen pedair ar ddeg oed oedd yn cerdded wrth 
ei hochr. Yr oedd hwnw yn fwy gwerthf awr yn 
ei golwg nag Âbraham a'i gyfoeth i gyd ! Yr 
oedd yn werth y byd yn ei golwg. Cafodd y 
ddau brofi yn fuan fod yr haul yn boeth ar an- 
ialwch Beerseba, ac yr oedd cerdded dan y fath 
amgylchiadau yn treblu eu syched. Beth oedd 
ganddynt i'w wneyd ond disychedu eu 'hunain 
â'r ychydig ddwfr oedd yn y gostrel ? yr hwn, 
wrth gwrs, oedd yn myned leilai bob tro. Fe 
grwydrodd y ddau — am ba hyd nis gwyddom ; 
ond yr oedd y dwf r wedi darfod yn y gostrel er 
ysmeityn. Gallwn fod yn sicr mai Ismael a 
gafodd y diferyn olaf o hono. Troes yr ym- 
chwiliad am ddwfr yn yr anialwch cras yn holl- 

01 ofer. Yr oedd eu natur yn deifio, a'u nerth 
yn pallu, a dim ond anobaith a marwolaeth yn 
rhythu yn eu hwynebau. Ond yr oedd y caledi 
yn dyweyd yn gynt ar yr ieuanc a'r tyner. Nid 



Digitized by 



Google 



AGAR. 57 

hwn oedd y tro cyntaf i Agar fod mewn caledi. 
Tr oedd Ismael ar roddi i fyny yr ysbryd. Nid 
allai ei fam edrych ar y bachgen yn marw, ac 
nid allai hi ei adael chwaith. Mae miloedd ar 
ei hol wedi profî yr un teimlad — yn methu dal 
yr olygfa ac yn methu gadael yr olygfa. " Hi a 
fwrìodd y bachgen dan un o'r gwýdd, a hi a 
aeth ac a eisteddodd ei hunan ymhell ar ei gyfer, 
megys ergyd bwa, canys dywedasai, Nid allaf 
fi edrych ar y bachgen yn marw. Felly hi a 
eisteddodd ar ei gyfer, ac a ddyrchafodd ei llef, 
ac a wylodd." Hi a aeth yn ddigon pell oddi- 
wrtho i beidio gweled ei ddirfawr ing a'i boenau, 
ao heb fod yn rhy bell i golli golwg arno. I un 
yn meddu calon lawn o gydymdeimlad, y mae 
yn brofiad ofnadwy i fod yn dyst o boenau 
dirdynol ac heb allu mewn un modd i'w Ueddfu. 
Nid oedd Agar yn gweled gobaith am waredig- 
aeth. Ond "nid fel yr edrych dyn yr edrych 
Duw." Mae yr Hwn sydd yn gweled y diwedd 
o'r dechreuad yn gweled yn y bachgen yna, yr 
hwn yn ol pob ymddangosiad sydd yn marw 
dan y goeden, " genedlaeth f awr." Mae Ef e yn 
gweled yr Arabiaid, Mahomet a'i luoedd, yn 
cysgu yn dawel yn y bachgen, yr hwn yn 
ngolwg ei fam sydd yn ymladd y frwydr olaf 



Digitized by LiOOQ lC 



58 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

âg angeu. Nid ydyw o£e i farw. Clywodd 
Duw lef y bachgen, a siaradodd â'i fam, a 
dangosodd iddi ffynnon yn ei hymyL ' Eithafion 
dyn ydyw cyfleusdra Duw/ Pan y mae wedi 
ymgau ar ddyn o bob cyfeiriad, yr adeg hono 
yn gyffredin y bydd Duw yn dyfod i'r golwg. 
Ao y mae yn werth i ddyn fyned i'r cyfyng- 
derau mwyaf dychrynllyd os daw Duw i'r golwg 
yn y diwedd. 

Er mai caethforwyn oedd Agar, nid oedd hyn 
yn beth newydd iddi — fod Duw yn siarad â hi 
Yr oedd Efe wedi llefaru wrthi o'r blaen. Wedi 
blino ar ei chaethiwed, ac ar ei meistres, yr hon 
oedd yn ei chystuddio, hi a ffoisai oddiwrthL 
Yr oedd hyn bedair blynedd ar ddeg cyn yr 
amgylchiad y buwyd yn son am dano. Yr oedd 
yn ffoi y tro hwnw yn unig o dý ei meistres, 
oblegid y pryd hwnw nid oedd yn fam. Beth 
a allasai fod ei theimladau ar y pryd, mae yn 
anhawdd dyfalu; ond gwyddom i gyd nad oes 
dim mor galonogol i ddyn a sicrwydd ei fod yn 
meddu lle yn meddwl a serch erailL Hwn 
ydyw yr olew sydd yn peri i olwynion cym- 
deithas redcg yn esmwyth. Ar y Uaw arall, nid 
ocs dim mor arteithiol i feddwl dyn a theimlo 
nad oes neb yn gofalu am dano — neb yn ei garu. 



Digitized by 



Google 



AGAB. 59 

Pan y mae dyn yn credu nad ydyw yn meddu 
lle yn serch neb, mae hyny yn awgrym cryf 
iddo nad oes le iddo ar y ddaear. Ar noswaith 
oer a rhewllyd, flynyddau yn ol, yr oedd dyn ar 
ei ífordd gartref yn agos i bont Llundain, pryd 
y gwelai ferch ieuanc, yr hon hefyd a adwaenai, 
yn edrych yn syn ac yn brudd i lawr i'r afon. 
Nesäodd ati yn wyliadwrus, a rhoes ei law ar ei 
hysgwydd " Margaret," eb efe, " beth a wnewch 
. chwi yma V " 0," ebe hithau, " yr oeddwn yn 
edrych ar y r af on oer ; a phe buasech wedi aros 
hanner mynyd yn hŵy buaswn wedi taflu fy 
hunan i lawr iddi ; oblegid y mae pobl Llundain 
yn llawer oerach na'r hen af on ! Yr oeddwn yn 
meddwl fod pawb wedi fy anghofio, ac nad oedd 
neb yn gwybod fy enw erbyn hyn l" 

Peth ofnadwy ydyw y teimlad o unigrwydd 
ac amddifadrwydd ; ac os na bydd llais Duw na 
Uais dyn i'w gly wed yr adeg hono, mae bron yn 
sicr o ddiweddu mewn hunan-ddinystriad. Nis 
gallwn fyned i mewn i deimladau Àgar os na 
buom yn y cyffelyb amgylchiadau a hi. Yr 
oedd hi yn unig yn ngwir ystyr y gair. Yr 
oedd yn teimlo nad oedd yn meddu Ue yn serch 
neb byw. Yn nghanol yr anialwch yr oedd yn 
gweled y creaduriaid gwylltion yn mwynhàu 



Digitized by LiOOQ lC 



60 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

cymdeithas eu gilydd mewn hoffder; ond nid 
oedd yno neb y gallai hi ddyweyd ei helynt 
wrtho, na neb i gynnyg gair o gysur iddi, nac 
i godi dim ar ei hysbryd. Yr oedd yn hollol 
unig, a pha le i fyned ni wyddai. Os edrychai 
yn ol i dý Abraham, ni welai ond gwg meistres 
galed, a meistr didaro, o bosibl. Heblaw hyny, 
yr oedd yn teimlo euogrwydd cydwybod o 
herwydd camymddygiad ar ei rhan hi ei hunan. 
Ac, hefyd, yr oedd mewn cyflwr neittduol. " À 
hi a eisteddodd wrth y ffynnon ar ffordd Sur ;" 
pa un ai gyda'r bwriad o farw yn y Ue, neu ynte 
rywbeth gwaeth, ni fedrwn ddyweyd. Ond 
Angel yr Arglwydd a'i cafodd hi wrth y ffynnon; 
ac yn y f an yma y Uef arodd hi y geiriau — " Ti, 
O Dduw, wy t yn edrych amaf fi ; canys dy wed- 
odd, Oni edrychais yma hefyd ar ol yr Hwn 
sydd yn edrych arnaf V Mae lle i f eddwl mai 
yn y fan hon y darfu iddi sylweddoli hollbresen- 
noldeb Duw am y tro cyntaf yn ei by wyd. Yr 
oedd wedi clywed llawer am Dduw Abraham, 
yn ddiammheu, yn nhŷ Abraham, ond yr adeg 
hon y daeth hi wyneb yn wyneb âg Ef. A'r 
peth sydd ryfedd yn ngeiriau Agar, pan ddaeth 
hi yn ymwybodol o bresennoldeb Duw ydy w, nad 
ydynt yn dangos dim arwydd o fraw ac arswyd, 



Digitized by 



Googlë 



AGÀR. 61 

ond yn hytrach o syndod a chysur. " Onî edrych» 
ais yma hefyd ar ol yr Hwn sydd yn edrych 
arnaf?" A ydyw Duw yn cymeryd sylw o 
gaethes dlawd fel fi ? A ydy w un mor wael a 
phechadurus a myfi yn tynu sylw yr Anf eidrol ? 
Yr wyf yn unig yn yr anialwch, ac eto nid wyf 
unig; mae Duw yn edrych arnaf ! Nid Agar 
oedd yr unig un i gael allan fod yn anmhosibl i 
ni fod yn unig — yn anmhosibl i ni fod ar ein 
penau ein hunain ; ac ni a ddeuwn i gyd i wybod 
hyn yn hwyr neu yn hwyrach. " Yr ydym yn 
aml yn chwilio am yr Hwn sydd yn ein chwilio 
ni, ac yn ymorol am yr Hwn sydd â'i law 
arnom."* Yr oedd yr Atheniaid wedi codi allor 
i'r Duw nid adwaenir, ac ar un pryd yr oeddynt 
yn byw, yn symud, ac yn bod yn y Duw hwnw. 
" I ba le yr af oddiwrth dy Ysbryd, ac i ba le y 
ffoaf o'th wydd ? Os dringaf i'r nef oedd, yno yr 
wyt ti ; os cy weiriaf fy ngwely yn uffern, wele 
di ỳno; pe cymerwn adenydd y wawr, a phe 
trigwn yn eithafoedd y môr, yno hefyd y'm 
ty wysai dy law, ac y'm daliai dy ddeheulaw ; pe 
dywedwn, Diau y tywyllwch a'm cuddiai, yna y 
byddai y nos yn oleuni o'm hamgylch !" 

* Gwel The Pattor 9 » NoU-Booh, tudal. 83. 



Digitized by 



Google 



62 OFFRYMÂU NEILLDUAETH. 

"Mae'n llon'd y nefoedd, Uon'd y byd, 

Llon'd uffern hefyd yw ; 
Llon'd tragwyddoldeb maith ei hun, 

Diderf yn ydyw Duw ; 
Mae'n llon'd y gwagle yn ddigoU." 

Ac nid oes un ystyriaeth yn f wy ofnadwy, ac ar 
yr un pryd yn fwy calonogol. Pa bechodau 
bynag yr ydym yn eu cyflawni, yr ydym yn eu 
cyflawni yn mhelydr llygad y Duw hollbresen- 
nol ; ac o'r ochr arall, ymha gyfyngder bynag y 
byddom, ymha unigrwydd bynag, y mae Duw 
y^o gyda ni i'n cynnorthwyo. "Nid yw Efe 
nebpell oddiwrth bob un o honom." Yn ein holl 
grwydriadau y mae Duw yn ein cwmpasu. Yr 
ydym oll yn cydnabod hyn f el athrawiaeth , ond 
anfynych yr ydym yn gallu sylweddoli hyn yn 
y teimlad, a mwy anfynych yr ydym yn gallu 
sylweddoli fod Duw yn bresennol i ni yn ber- 
sonol. Duw o bell ydy w ein Duw hollbresennol 
yn rhy fynych. Yr oedd Agar wedi ei dysgu 
yn ddiau am hollbresennoldeb a hollwybodaeth 
Duw ; ond yr adeg hon y daeth i deimlo ei f od 
yn cymeryd sylw o honi hi yn bersonol. Ac y 
mae adegau yn mywyd pob dyn pan y mae 
Duw ac yntau yn dyfod wyneb yn wyneb. 
Mae hanes Agar yn cael ei actio drosodd dra- 



Digitized by LjOOQ lC 



AGAR. 63 

che£a yn hanes pob dyn. Ac y mae yn ffaith 
hynod o awgrymiadol yn hanes Agar, am y ddau 
dro y darfu i Dduw siarad à hi, mai yn yr 
anialwch yr ydoedd, mewn unigrwydd ac mewn 
cyfyngder mawr. Diammheu iddi dreulio llawer 
diwrnod a llawer blwyddyn hapus yn ngwas- 
anaeth Abraham ; ond yr adegau hyny nid oeJd 
yn clywed llais Duw yn siarad â hi. Hi & 
gollodd y bywyd hapus hwnw, a chafodd ei 
hunan yn ffoadures yn yr anialwch meẁn unig- 
edd ac mewn helbul mawr, ac yna hi a glywodd 
lais Duw yn Uefaru wrthi yn bersonol, ac yn ei 
hanerch wrth ei henw, " Agar, morwyn Sarai," 
&c. Ac mor wir ydyw hyn yn hanes pawb o 
honom ! 

Mor wir ydy w yn ei berthynas âg unigrwydd. 
Mae yn debyg fod pawb o honom wedi teimlo 
mwy o bresennoldeb Duw yn y nos nag yn y 
dydd, am y rheswm ein bod yn f wy unig yr 
adeg hono. Pan ydym yn nghanol tyrfa o bobl, 
neu yn brysur gyda'n gorchwyliaeth, neu yn 
nghwmni cyfeillion, mae Duw yn gyffredin 
ymhell o'n meddwl. Ond dyna y dydd yn 
darfod, y gwaith yn terfynu, twrf a berw y byd 
yn dystewi, y cyfeillion yn ymadael bawb i'w 
dý ei hun ; ac yn y dystawrwydd a'r unigrwydd, 



Digitized by 



Google 



64 OFFItYMAU NEILLDUAETH. 

pan nad oes dim i'w glywed ond tic yr hen gloc, 
pa sawl gwaith yr ydym wedi teimlo rhyw 
ysbrydoliaeth yn Uedu ei esgyll drosom, a'r mur 
sydd rhyngom â'r byd arall yn cael ei deneuo, 
a ninnau yn gorfod teimlo ein bod yn mhresen- 
noldeb yr Anweledig ? 

Ac mor wir ydyw hyn drachefn yn ei ber- 
thynas à chyfyngder neu brofedigaeth. Tr 
ydym wedi sylwi wrth deithio gyda'r train, pan 
fyddo y geŵydres yn myned gyflymaf, mae yr 
adeg hono, fel rheol, y bydd y teithiwr blin yn 
syrthio i gysgu. A dyna Ue bydd yn cael ei 
gario ymlaen gyda'r buander mwyaf, ag yntau 
hefc f od yn ymwybodol ymha le y mae nac i ba 
le y mae yn myned. Yn y man mae y train 
y n agosâu at ry w orsaf ; mae yr agerdd yn cael 
ei droi i ffwrdd, a'r gerbydres yn dechre arafu, 
ac o'r diwedd yn sefyll. Ac yr ydym wedi sylwi, 
pan y bydd y cerbydau yn dechre arafu y bydd 
y cysgadur yn dechre anesmwytho, yn ystwyr- 
ian a dylyfu gên, a phan saif y gludres y bydd 
yntau yn deffro, yn agor ei lygaid, yn ymholi pa 
le y mae, ac yn dechre galw i'w gof pa le y mae 
yn myned. Mor debyg ydyw hyn i ddyn yn 
ngwahanol amgylchiadau bywyd ! Pan y mae'r 
iechyd yn hoew a chryf, mae dyn yn cael ei 



Digitized by 



Google 



AGAH. 65 

gario ymaith gyda chyflymdra esmwyth, mewn 
cwsg hapusrwydd, heb fod yn ymwybodol o'i 
Gynnaliwr, yr Hwn sydd yn estyn iddo bob 
daioni, " nid y w Duw yn ei holl f eddyliau e£" 
Ond yn y man dyna law fawr Duw yn cyffwrdd 
â pheiriant ei iechyd ; yna y mae dyn yn defíro, 
ŵc yn dechre ymholi pa le y mae, ac i ba le y 
mae yn wynebu. Yn gyffelyb hefyd y mae 
gydag amgylchiadau sydd tu allan i ni, ond 
ydynt yn dwyn cysylltiad uniongyrchol â ni. 
Pan y mae y fasnach yn talu yn dda, yr am- 
gylchiadau yn gysurus, iechyd yn berwi yn 
wynebau pob un o'r teulu, a phob peth yn 
llwyddo ac yn rhedeg yn esmwyth, pa le y mae 
Duw yr adeg hono ? Ymhell tu ol i'r cef n yn 
rhywle — anfynych yn cael meddwl am dano. 
Ond ryw ddiwrnod y mae cyfnewidiad yn cym- 
eryd lle; nid yw pethau fel o'r blaen. Maë'r 
treuliadau yn fwy na'r derbyniadau, mae anghen 
a thlodi yn dechre talu eu hymweliadau. Nid 
y w pobpeth y r un f ath yn y tý ; mae rhywun 
yn edrych yn f wy prudd — wedi colli y gruddiau 
gwridgoch, y chwerthiniad llawn o iechyd ; ac y 
mae y rhywun hwnw fel am ein gadaeL Ai 
breuddwyd yw ? Nage ! mae wedi ei gaethiwo 
i'r gwely ; mae y rhês potelau ar y bwrdd fel 



Digitized by 



Google 



66 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

rhagflaenoriaid angeu yn siarad yn eu hiaith. 
Mae pawb yn cerdded yn ddystaw i f yny ac i 
lawr, yn siarad yn ddystaw, rhag tarfu yr ys- 
bryd sydd ar gymeryd ei aden. Ac o'r diwedd 
y mae yr awr — y fynyd ofnadwy, yn dyfod, a'r 
galon ddewr yn methu dal, ac yn gorfod dianc 
megys ergyd bwa oddiwrth yr olygfa. Ac erbyn 
hyn y mae'r byd wedi ei droi yn anialwch heb 
ddwfr, a phobpeth yn ymddangos fel breudd- 
wyd. Mae y dyrfa sydd wedi ymgasglu o 
amgylch y drws, a rhywun yn darllen o lyfr, 
fel gweledigaeth dychymyg,,ac eto mor wir fel 
y mae yn bwyta adnoddau yr enaid. Pa le y 
mae Duw yrwan? O yn ein hyml — wrth ein 
hochr ! " Am hyny byddwch chwithau barod " 
sydd yn disgyn ar y glust f el cloch tragy wyddol- 
deb. "Myfi yw yr Adgyfodiad a'r Bywyd" 
sydd yn dyfod, nid o'r llyfr gan y pregethwr 
neu yr offeiriad, ond yn syth o'r nefoedd. " Iesu 
Grist ddoe a heddyw yr un ac yn dragywydd," 
çydd dystiolaeth wedi ei bwriadu i ni yn bersonol. 
Mae Duw ymhobman yr adeg hono. Pa le 
bynag yr ä dyn, mae yn gorfod teimlo ei fod yn 
ymyl Duw, a Duw yn siarad âg ef. " Ac Angel 
yr Arglwydd a'i cafodd hi yn yr anialwch." 
Nid hyn ydyw profiad pawb o bosibl ; ond y 



Digitized by LiOOQ lC 



AOAR. 67 



mae yn rhaid fod rhyw ystyr benodol i'r geiriau, 
"Cyfrifwch yn bob llawenydd pan syrthioch 
mewn amryw brofedigaethau." Mae rhyw gyf- 
addasder neillduol mewn profedigaeth i in- 
trodudo dyn i gymdeithas Duw, ac i deneuo ei 
glust i glywed ei lais. Ac fe ofala Duw am 
ddwyn dyn i'r amgylchiadau hyn rywdro yn 
ystod ei oes, mewn rhy w ddull neu gilydd ; adeg 
y bydd dyn yn teimlo fod pobpeth yn gwasga 
arno o bob cyfeiriad — yn nghanol yr anialwch 
heb ddwfr — adeg pan y mae yn methu cael dim 
yn ddigon cryf i'w gynnal, ac yntau yn gorfod 
estyn ei freichiau i'r tywyllwch i geisio cael 
gafael ar rywbeth cryfach na chig a gwaed i 
bwyso arno. 

Mae rhywbeth awgrymiadol iawn hefyd yn 
nghwestiwn Angel yr Arglwydd i Agar, ac yn 
ei hatebiad hithau iddo ; " Agar, morwyn Sarai, 
o ba le y daethost, ac i ba le yr äi di 1" Yr oedd 
y gofyniad hwn yn awgrymu iddi ei holl fywyd 
blaenorol, a'r hyn oedd yn ei haros — cymaint ag 
a allai hi weled yn ol, a mwy nag a allai weled 
o'i blaen. Yr oedd yn glamp o gwestiwn. Ac 
nid ydyw yn rhyfedd nad ydyw Agar yn ceisio 
ateb ond ei hanner. "Ffoi yr wyf rhag fy 
meistres Sarai," ond nis anturiodd ddyweyd pa 



Digitized by LiOOQ lC 



68 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

le yr oedd hi yn myned. "Mi wn mai caeth- 
forwyn ydwyf ," f el pe dy wedasai — " fy meistres 
oedd Sarai — mi wn na ddarfu i mi ymadael yn 
anrhydeddus — ffoi yr ydwyf." Hwyrach hefyd 
ei bod yn ychwanegu yn ei chalon, ' Mi wn f aint 

flinder a gefais — ond beth sydd yn fy aros, nis 
gwn; mae y dyfodol fel y fagddu i mi' O 
Agar, ti a lef eraist dros bob dyn ! Gwyddom i 
gyd ry wbeth am y mynedol — gallwn edrych yn 

01 a dyweyd o ba le y daethom, a pheth ydyw 
ein cymeriad; ond y mae yfory yn cadw ei 
gyfrinach i gyd iddo ei hun. Mae llèn wedi ei 
thynu dros wyneb y dyf odol sydd yn symud yn 
barhâus f el yr ydym ninnau yn symud, ac nid 
allwn dremio drwyddi na throsti i weled beth 
«ydd o'n blaenau. Yr ydym wedi cychwyn ar 
<laith ddyeithr, ac ni wyddom pa le y bydd yn 
dybenu. Rhyw bedwar ugain mlynedd eto, y 
f an bellaf , ac f e f ydd yr ieuengaf o honom yn 
gwybod pa le y bydd ei gartref bythoL Tmhen 
yr ysbaid hwnw, ar ol ein holl ystŵr a'n helynt 
gyda'r byd, ni bydd neb prin yn gwybod ein bod 
orioed wedi bod ynddo ; ein Ue nid edwyn ddim 
o honom; ond ni a fyddwn yn bod yr adeg 
hono, a chwestiwn mawr ein hoes ydyw, " I ba 
le yr äi di f 

" To be or not to be, fhat ifl the question !" 



Digitized by LiOOQ lC 



AGAR. 69 

O bosibl ein bod yn hapus a chysurus heddy w ; 
a goreu oll os felly yr ydym, os ceir ni ar y 
ffordd iawn. Ond,"i ba le yr ydym yn mynedî'* 
A ydy w yn bosibl pe caem weled i ba le yr ydym 
yn myned yr andwyai hyny ein cysur presennol? 
Ai tybed yr äi rhai o honom yn wallgof pe caem 
weled i ba le yr ydym yn myned ? Diau pe dad- 
orchuddid y dyfodol o flaen llygad pob dyn, y 
dyrysai hyny holl gwrs by wyd. Mae genym 
gymaint o le i fod yn ddiolchgar i Dduw am 
guddio ag am ddadguddio. Na, mae Duw yn 
rhy dda ac yn rhy dyner i ddadguddio y cwbl 
ar unwaith ; yn hytrach, y mae yn dyfod atom 
yn ddystaw a charedig, ac yn gofyn i ni, " I ba 
le yr äi di r A phan y mae Duw yn siarad â 
dyn, y mae y pryd hwnw yn gyfnod pwysig ya 
ei fywyd — yn crisÌ8 yn ei hanes. Yr oedd yn 
bwynt pwysig yn hanes Agar pan siaradodd 
Duw à hi; a phe buasai hi wedi troi clust 
fyddar ato, pwy a ẃyr beth f uasai y canlyniad ? 
Ond rhoes Agar groesaw i Angel yr Arglwydd» 
"Ti, O Dduw, wyt yn edrych arnaf fi." Yr wyf 
yn synu f od un mor fawr â thi yn cymeryd sylw 
o gaethforwyn dlawd fel myfi. 

Mae Duw yn llefaru wrth bawb o honom 
ninnau, ni a obeithiwn, trwy ryw orchwyliaeth 



Digitized by 



Google 



TO OFFRYMAU NEILLDUÁETH. 

neu gilydd; ond càn lleied o honom sydd yn 
rhoddi iddo y derbyniad croesawus a roes Agar 
iddo ! Ond yr un ydyw ei amcan ef pan yn troi 
i siarad â ni â phan y siaradodd âg Agar, sef , ein 
gosod ar y ffordd iawn. Cyfarfyddodd Duw 
Agar âg addewid. Ofnasai hi iddi ddyfod i'r 
anialwch i f arw ; ond meddai Duw wrthi, " Mi 
a'th wnaf mor liosog â ser y nef mewn rhifedi." 
Tynasai Ef e hi i'r anialwch er mwyn cael llef aru 
wrth fodd ei chalon. Pan y mae Duw yn ein 
dwyn ninnau i'r anialwch, ei amcan ydyw 
dangos i ni y ffoledd o ymddiried yn y gostrel 
ddarfodedig, a'n cyfeirio at y ffynnon loëw, 
fy wiol, sydd yn ffrydio byth yn ein hymyl. Ac 
mor aml y mae Efe yn croesi ein Uwybrau ac 
yn tori i'n cyfarfod, gyda'r amcan o gael ym- 
ddyddan â ni ! Pe byddai ein clust yn ddigon 
teneu, ni a glywem ei leferydd ef ymhob dim. 
Mae yn " llefaru Uawer gwaith a llawer modd." 
Mae yn sibrwd ei hynawsedd yn ngwyneb pob 
blodeuyn tlws, yn dadgan ei ddaioni yn yr awel 
deneu lefn; mae yn ymrithio mewn darn o 
adnod — mewn dwy linell o bennill tlawd, heb 
ddim barddoniaeth yn agos atynt; a'i amcan 
o hyd ydy w cael siarad à ni. Ac- nid digonol 
ganddo oedd creadigaeth a rhagluniaeth fel 



Digitized by 



Google 



AGAR. 71 

cyfryngau i lefara wrthym ; eithr Efe a'i dibris- 
iodd ei hun, gan roi pris mawr arnom ni, ac a 
gymerodd ein natur er mwyn cael gwell cyfleus- 
dra i fynegu i ni ei ewyllys. Tn y dyddiau 
diweddaf hyn, efe a lefarodd wrthym ni yn ei 
Fab. Ac fel y dywedwyd, pan mae dyn yn 
teimlo fod Duw yn Uefaru wrtho, gan nad trwy 
ba gyfrwng, mae yr adeg hono yn gyfnod 
pwysig yn ei hanes — y mwyaf pwysig ond un. 
Y mae cyfnod mwy pwysig na phan y bydd 
Duw yn siarad â dyn, sef, pan fyddo Duw yn 
peidio siarad âg ef. " Nid ymryson fy Ysbryd 
i â dyn yn dragywydd." Os gwrthod gwrando 
ar Dduw a wnawn, fe beidia efe a Uefaru 
wrthym; a phan beidio ef lefaru, fe beidia ei 
ddaioni tuag atom. " Na ddiffoddwch yr Ysbryd." 



Digitized by 



Google 



72 0FFRYMÀU NEILLDUAETH. 



V. 

SIMON PEDR. 

" A'r Arglwydd a drodd, ac a edrychodd ar Pedr. A 
Phedr a gofiodd yrnadrodd yr Arglwydd, fel y dywedasai 
efe wrtho, Cyn canu oV ceiliog y gwedi fi deirgwaüh. A 
Phedr a aeth állan, ac a wylodd yn chwerw doet" 

— Luo xxii. 61 62. 

AFTJASAI wylo yn bod pe na buasai am 
bechod? Sicr yw nad ydyw wylo yn 
beth pechadurus. Iaith gofid ac edifeirwch, yn 
briodol, ydy w dagrau ; ond y maent, hef yd, yn 
arwyddion o eraill deimladau dyfnaf yr enaid, 
megys cydymdeimlad, cariad, ac hyd yn nod 
llawenydd. Bydd dyn yn wylo o lawenydd 
weithiau. Nid ydy w yn gy wilydd yn y byd i 
ddyn wylo. Mae tuedd ynom, yn gyffredin, i 
edrych ar ddagrau fel arwyddion o wendid neu 
anallu ; ac f elly y maent yn arwyddion o anallu 
i fod yn galed a dideimlad. " Yr Iesu a wyl* 
odd." Yr oedd y mwyaf a'r cryf af o bawb yn 



Digitized by 



Google 



SIMON PEDR. 



7a 



rhy wan i fod yn galed. Yn wir, y mae cryn 
lawer or diaf ol yn y dyn hwnw na bydd byth 
ddeigryn yn gloëwi ei lygaid. Er hyny, iaith y 
ddaear ydyw dagrau; pethau priodol i'r ddaear 
ydynt, a byddant yn darfod i'r saint gyda'r 
ddaear. Ni bydd wylo yn y nef oedd. " Yr Ar- 
gfwydd Dduw a sych ymaith ddagrau oddiar 
bob wyneb." Hyny o ddagrau a fydd yn y 
nefoedd, byddant yn nghostrelau Duŵ. Y mae 
ar y ddaear yr hyn a elwir yn ieithoedd meirwon 
(dead laTiguages), ieithoedd a fuont yn cael eu 
siarad yn gyffredin oesoedd lawer yn ol, ond na 
cheir mo honynt erbyn hyn namyn mewn llyf rau 
gan henawduron. Eto efrydir yr ieithoedd hyn 
yn fanwl gan laweroedd er mwyn y trysorau 
sydd ynddynt. Iaith farw fydd dagrau yn y 
nef oedd ; ac y mae yn eithaf posibl, ymhen mil- 
oedd o oesau wedi i'r ddaear fyned ar dân, y 
bydd ysgoleigion y nef yn efrydu hen iaith 
trallod ac edifeirwch allan o gostrelau Duwi 
Bydd dagrau y Salmydd, a dagrau Jeremiah, ac 
yn neillduol dagrau y dyn Crist Iesu, yn cael eu 
hyfrydu; ac yn eu plith bydd dagrau Pedr. 
Tybygid am ddagrau Pedr, eu bod y fírydlif 
f wyaf pur o edif eirwch a ddaeth dros ruddiau 
dyn erioed. Yr oedd Pedr yn ddyn mawr ; yr 



Digitized by LiOOQ lC 



74 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

oedd ei wrthgîliad yn fawr, ac o angenrheid- 
rwydd yr oedd ei edifeirwch yn fawr. Yr oedd 
Pedr yn ddyn mawr naturiol, cyn iddo erioed 
gyfarfod âg Iesu Grist Mae yn wir mai dyn- 
ion o'r dosbarth cyffredin o ran galwedigaeth a 
sefyllfa ydoedd dysgyblion cyntaf Crist; ond 
nid ydym i gasglu oddiwrth hyny fod Crist ar 
ddamwain yn cymeryd rhywrai y dygwyddai 
efe gyfarfod â hwynt, ac yn eu gwneyd yn 
apostolion. Na, yr oedd Ef e yn gorf od dyweyd 
yn aml wrth lawer un oedd yn awyddus am fod 
yn apostol, " Dos i'th dŷ ac at dy deulu ;" gofala 
am y wraig a'r plant — dyna y gorchwyl y bwr- 
iadwyd di iddo, ac nid i fod yn apostoL Yr 
oedd Crist yn Uygadu am rywrai âgallu a chym- 
hwysder naturiol ynddynt i wneyd eu hôl ar y 
byd. Ac nid rhyfedd ei fod yn eu cael ymhlith 
y dosbarth isaf mewn cymdeithas. Mae pedwar 
math o bobl yn y byd. Mae un dosbarth o bobl 
na wnaethant erioed, ac na fedrant wneyd, dim 
yn ei le — dim fel y dylai gael ei wneyd. Mae 
dosbarth arall sydd yn ymwneyd â gwaith 
llawer rhy uchel iddynt Buasent yn gwneyd 
yn burion gyda gwaith ychydig yn israddoL 
Mae dosbarth arall sydd yn ymwneyd â gwaith 
islaw iddynt hwy eu hunain; dylasent fod yn 



Digitized by 



Google 



SIMON PEDR. 75 

Henwi cylch uwch a phwysicach. Ac y mae 
dosbarth arall sydd â'u gwaith a hwythau yn 
gymhwys i'w gilydd. Nid rhyf edd f od Crist yn 
cael rhai cymhwys i fod yn apostolion ymhlith 
y dosbarth gweithiol ; canys y mae ystâd cym- 
deithas yn lled debyg hyd y dydd hwn. Mae 
yna lawn cymaint o bobl yn ymwneyd â gwaith 
sydd isláw iddynt hwy eu hunain ag sydd o rai 
yn ymwneyd â gwaith uwchlaw iddynt eu hun- 
ahi. Mae Uawer eto ymhlith y dosbarth isaf 
mewn cymdeithas ag sydd yn meddu ar alluoedd 
naturiol crÿfion, heb eisieu dim at eu cael yn 
efengylwyr enwog ond i'r Athraw mawr ddyfod 
heibio a dyweyd, " Canlyn fi." 

Pysgotwr oedd Pedr : ond nid pob pysgotwr 
f uasai yn gwneyd apostol. Gallwn fod yn sicr 
mai nid pysgotwr cyffredin ydoedd Simon Pedr. 
Yr oedd ei alluoedd naturiol yn gyfry w ag a'i 
gosodasent ef ar y blaen ymha gylch bynag y 
troisai. Yr oedd un llong yn dwyn ei enw : 
44 Llong Simon Pedr ;" ac f el brawd Simon Pedr 
yr adwaenid Andreas. Mae hyn yn bcth cyff- 
redin pan fydd y naill frawd yn enwog, rhaid 
enwi y brawd arall ynglŷn â'r brawd enwog er 
mwyn ei adnabod ef . " Andreas brawd Simon 
Pedr." Nid oedd anghen dyweyd brawd i bwy 



Digitized by 



Google 



76 OFFRTMAU NEILLDUAETH. 

ydoedd Simon Pedr, oblegîd yr oedd efe yn adna- 
byddus trwy yr holl wlacL Ennillodd Pedr ei le 
ymhlith yr apostolion yn fuan iawn. Diam- 
mheu f od rhy w ragoriaeth yn perthyn i bob un 
o'r deuddeg apostol ; ond darf u i dri o honynff, — 
sef Pedr, Iago, ac Ioan, ymgodi yn naturiol ac 
yn f uan uwchlaw y naw eraill. Ac er f od dadl 
wedi bod ymhlith rhai o honynt pwy a fyddai 
fwyaf , nid ydym yn darllen, os ydym yn cofio 
yn dda, fod y naw yn anf oddlawn nac yn anes- 
mwyth arnynt o herwydd fod Pedr, Iago, ac 
Ioan yn cymeryd rhan mor flaenllaw gyda'r 
gwaith. Nid ydyw pethau yn rhy dda mewn 
unrhyw gymdeithas pan y mae yr aelodau yn 
rhy debyg i'w gilydd ac yn rhy gyfartfi^l. Ond 
y mae pethau yn gyflredin yn gorwedd yn es- 
mwyth mewn cymdeithas pan f ydd dau neu dri 
yn uwch o'u hysgwyddau na'r gweddill, fel na 
bydd dim dadl am y flaenoriaeth. Diammheu 
fod y naw apostol yn ddigon boddlawn i Pedr, 
Iago, ac Ioan, dori tipyn mwy o fBgiwr gyda'r 
gwaith na hwy, oblegid fod eu cymhwysderau 
naturiol yn hawlio iddynt y lle hwnw yn eu 
plith. 

Ymddengys oddiwrth yr hanes f od Pedr, Iago, 
ac Ioan, drachefn yn gwahaniaethu cryn lawer 



Digitized by LiOOQ lC 



SIMON PEDR. 77 

oddiwrth eu gilydd o ran eu nodweddion. Er eu 
bod wedi eu dwyn i fyny yn yr un wlad, ac o 
dan yr un amgylchiadau — dau o honynt yn 
f rodyr o undad unf am — ac wedi eu galw at yr 
un gwaith gan yr un Meistr, nid oedd dim tebyg- 
olrwydd yn eu cymeriadau wedi'r cwbl. Anaml 
y bydd y Creawdwr yn efelychu ei hun ond 
gyda phethau lled gyffredin. Amrywiaeth di- 
derfyn ydyw nodwedd amlwg ei waith Ef. 
Gellid meddwl mai cyflawnder a chyfartaledd 
rhinweddau oedd yn nodweddu cymeriad Iago. 
Buasai efe, dybygid, yn llenwi agos unrhyw 
gylch o ymddiried yn anrhydeddus. Os oedd 
rhywbeth ynddo yn fwy amlwg na dim arall, 
gellid meddwl mai mawyldeb ydoedd hwnw. O 
bosibl na buasai yn haws ei lithio ef i ddefod- 
aeth na'r ddau arall. Yr oedd cryn lawer o 
neillduolion yn perthyn i Ioan ei frawd. Yr 
oedd efe yn hynod am ddyfnder a chraffder 
meddwl, mwyneidd-dra ysbryd, dwysder cariad, 
a sefydlogrwydd ffydd. Yr oedd Pedr o'r ochr 
arall yn hynod am gyflymdra meddwl, tanbeid- 
rwydd zel, a llithrigrwydd ymadrodd. Ioan o 
ran cyf ansoddiad meddwl a thymher ydoedd y 
tebycaf i'r Athraw mawr ; ef e a, yf odd f wyaf o'i 
ysbryd, ac a'i deallodd ef oreu ; ac ef e ydoedd ei 



Digitized by 



Google 



78 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

gyfaill penaf. Ond Pedr a gafodd fwyaf o ofal 

Crist ; gyda Phedr y cymerodd Ef e f wyaf o dra- 

fferth. O herwydd ei wastadrwydd a'i sefydlog- 

rwydd, nid oedd cymaint o anghen ar Ioan am 

y gofal a'r drafferth a ddangoswyd tuag at Pedr. 

Tr oedd Ioan yn debyg i'r llyn tawel heb yr un 

dòn ar ei wyneb, ac yn adlewyrchu bob amser 

wyneb siriol yr haul; a Phedr yr un fath a'r 

rhaiadr gwyllt sydd yn disgyn dros y clogwyni 

— weithiau yn fawr a gemog, bryd arall yn 

fychan a disylw, yn ol fel y bydd y gwlawog- 

J ydd a'r Uifogydd wedi bod. Pe buasai Pedr ao 

f Ioan yn cael eu galw yn ddirybudd i gyfarfod 

; pregethu, ni buasai Ioan yn dal i'w gymharu â 

! Phedr; ond pe buasai y ddau yn myned i ys- 

l grif enu pregeth, buasai Ioan yn tra rhagori. Ni 

* fedrasai Ioan bregethu pregeth dydd y Pente- 

oost, ac ni fedrasai Pedr ysgrifenu Efengyl y 

Gair a wnaethpwyd yn Gnawd. Yr oedd y 

ddau yn Uestri etholedig gan Dduw i gyflawni 

gwaith mawr yn y byd, a phob un ei waith ei 

hun. 

Ond, f el yr awgrymwyd yn barod, gosododd 
Iesu Grist fwy o arbenigrwydd ar Pedr nag ar 
un o'r apostolion eraill. Heblaw ei fod yn 
meddu Ue blaenllaw, os nad y mwyaf blaenllaw, 



Digitized by 



Google 



SIMON PEDR. 79 

ymhlith y trî a gafoddeu breintio fwyaf gan 
Grist, yr oedd Pedr yn Uygad-dyst o gyflawniad 
yr oll, ymron, o wyrthiau Crist. Ac, yn wir, yr 
oedd cysylltiad neillduol rhwng llawer iawn o'r 
gwyrthiau â Phedr,yn bersonol, yr hyn nad ellir 
ei ddyweyd am gymaint ag un o'r apostolion 
eraill. Pan wnaed Pedr yn bregethwr, gwyrth 
ydoedd ei Gyfarfod Ordeinio ef ! Yn Uong 
Simon Pedr yr oedd Crist ; wrth Simon Pedr y 
dy wedodd, " Gwthia ychydig i'r dwfn ;" a'i rwyd 
ef oedd ar dori gan y ddalfa ryfeddol o bysgod. 
Yr oedd a fyno y wyrth hon, ni a welwn, â. 
Phedr yn fwy na neb arall. Nid oedd Andreas, 
ac Iago, ac Ioan, ond yn llenwi Ue ailraddol yn 
yr amgylchiad. Pedr oedd y gwrthddrych yr 
oedd y wyrth â'i gwyneb yn benodol arno. Ac 
yr oedd Pedr yn teimlo hyny, pan y dywedodd, 
" Dos ymaith oddiwrthyf , canys dyn pechadurus 
ydwyf fi." Wrtho ef hefyd y dywedodd Crist, 
" O hyn allan y deli ddynion." Fel hyn y dech- 
reuodd Crist gyda Phedr mewn gwyrth. Heb- 
law hyn, y tro cyntaf yr aeth Crist i dý Pedr — 
cyflawni gwyrth ydoedd ei neges, sef iachau ei 
fam yn nghyfraith. Felly yr oedd cysylltiad 
arbenig rhwng y wyrth hon drachefn â Phedr. 
Pan oedd y dysgyblion yn flin arnynt yn rhwyfo, 



Digitized by 



Google 



£0 OPFRYMÀU NEILLDUAETH. 

a Christ yn rhodio yn- wyrthiol ar y môr tuag 
atynt, Pedr a gafodd ganiatâd i gerdded i'w gyf- 
arf od, ac a achubwyd pan ydoedd ar suddo i'r 
gwaelod. Yr oedd Pedr, mewn ystyr, wedi dyf od 
yn rhan o'r wyrth hon ; a» sicr y w iddi adael 
mwy o argraff ar ei f eddwl ef nag ar f eddwl neb 
arall oeddynt yn llygad-dystion o honi. Pan 
ddaeth y casglwyr trethi i ymofyn am y dreth, 
Pedr a anf onwyd i fwrw bach i'r môr i ddal y 
pysgodyn â'r darn arian yn ei enau. Drachefn, 
iachau clwyf a achoswyd gan Pedr yr oedd Orist 
wrth adferu clust gwas yr archoffeiriad ; ac yr 
oedd yn naturiol i.Pedr deimlo fod mwy o gys- 
ylltiad rhwng y wyrth hon ag ef na neb arall 
o'r apostolion. Gwelwn oddiwrth yr engreifft- 
iau hyn f od cysylltiad neillduol rhwng amry w o'r 
gwyrthiau a Phedr yn bersonol, yr hyn nas gellir 
-ei ddy weyd am neb arall o'r apostolion. 

Heblaw hyn eto, mae yn ymddangos f od Pedr 
yn cael edrych arno fel cynnrychiolydd yr apost- 
olion eraill — f el un oedd i ofyn ac ateb cwestiyn- 
au drostynt. Anfynych y cawn fod neb o'r 
-apostolion eraill yn gofyn eglurhad, neu yn ateb 
cwestiynau i Grist ; ond y mae yr ymadrodd, 
" Simon Pedr a atebodd ac a ddywedodd," yn 
britho yr Ef engylau. Ac ymhlith geiriau Simon 



Digitized by 



Google 



SIMON PEDR. 81 

Pedr y mae rhaî o'r ymadroddion mwyaf taraw- 
iadol a chynnwysfawr, a hyny ar adegau pan y 
mae lle i gredu fod yr apostolion eraill mewn 
penbleth pa beth i'w ddyweyd. Er engraifft: — 
Pan yr oedd Crist wedi llefaru wrth y rhai a'i 
dilynasent tu hwnt i'r môr raewn modd llym, 
miniog, a chaled, fel y tybient hwy, ae wedi 
iddynt hwythau droi yn eu hol, byth i rodio 
mwyach gydag Ef, fe droes yr Iesu at y deu- 
ddeg, ac a ddywedodd wrthynt, "A fynwch 
chwithau hefyd fyned ymaith?" Yr appeliad 
hwn o'i eiddo ydy w, ni a gredwn, y peth tebycaf 
i ymddygiad angharedig tuag at y deuddeg a 
gaẃn yn ei holl hanes ; a diau iddo eu clwy fo 
yn fwy na dim a ddywododd wrthynt erioecL 
Braidd na ddychymygem eu gweled i gyd à'u 
pennau i lawr, heb wybod yn iawn beth i'w ateb. 
Ond dacw Simon Pedr, fel arfer, yn dyfod i'r 
rescue, â'i lygaid yn tanio gan zel," O Arglwydd, 
ŵt bwy yr awn ni? genynt ti y mae geiriau 
bywyd tragywyddoL" Diau iddynt oll, oddi- 
gerth Judas, ysgwyd llaw yn garedig âg ef am 
iddo èu tynu allan o'r benbleth. Dro arall, wedi 
iddynt ddyf od i dueddau Cesarea Philippi, gof- 
ynodd Crist iddynt ar y ffordd, "Pwy y mae 
-dynion yn dywedyd fy mod i, Mab y dyn?" 



Digitized by 



Google 



82 OFFRYMÀU NEILLDUÁETH. 

Wel, ineddai un o honynt, — Mae rhai yn dy weyd 
mai Ioan Fedyddiwr wyt Dywed eraill, medd 
un arall, mai Elîas wyt. Clywais innau rai yn 
henwi Jeremias, neu nn o'r prophwydi, meddaî 
un arall draehefn. Ond pwy yr ydych chwi yn 
dywedyd £y mod i? meddai Crist. A dyna 
ddystawrwydd, dybygid, yn eu plith am foment, 
ac o bosibl eu bod yn edrych i wyneb Simon 
Fedr. " A Simon Pedr a atebodd ac a ddy wed- 
odd, Ti y w y Crist, Mab y Duw by w." Cafodd 
Crist ei hun ei synu gan yr atebiad hwn o eiddo 
Pçdr ar y pryd, a lîongyfarchodd ef, " Gwyn dy 
fyd di, Simon mab Jona; canys nid cig a gwaed 
a ddadguddiodd hyn i ti, ond fy Nhad yr Äwn 
sydd yn y nefoedd. Ac yr wyf finnau yn 
dy wedyd i ti mai ti yw Pedr, ac ar y graig hon 
yr adeiladaf fy eglwys, a phyrth uffern nis 
gorchfygant hi. A rhoddaf i ti agoriadau 
teyrnas nef oedd ; a pha beth bynag a rwymech 
ar y ddaear a fydd rhwymedig yn y nefoedd, a 
pha beth bynag a ryddhäech ar y ddaear a fydd 
wedi ei ryddhau yn y nefoedd." Yr oedd y 
fath gyf archiad gan Iesu Grist ei hun yn ddigon 
i droi yn mhen un cryf ach na Simon Pedr, a pheri 
iddo ymchwyddo. * 

Ni a gawn drachef n, tua diwedd oes y Gwar- 



Digitized by 



Google 



SIMON PEDR. 8$ 

edwr, ei fod yn gosod rhyw arbenigrwydd neill- 
duol ar Pedr, ac yn ei gyfarch, "Simon, Simon,. 
wele, Satan a'ch ceisiodd chwi i'th nithio fel 
gwenith; eithr mi a weddîais drosot na ddi- 
ffygiai dy ffydd di." Mae rhy wbeth neillduol a 
hynod iawn yn ngeiriad yr adnod : — "Satan a'ch 
eeisiodd chwi i'ch nithio — eithr mi a weddiaia 
drosot." Nid oes amheuaeth na ddarfu i'r 
Gwaredwr weddîo drostynt oll ; ond caf odd Pedr 
le amlwg yn ei weddi — gwnaed ef yn wrth- 
ddrych gweddi neillduoL Mae yn rhaid fod y 
syniad fod y Duw-ddyn yn gosod arbenigrwydd 
arno ôf yn ei weddiau yn drydanol yn ei effeith- 
iau ar Pedr. Ac nid rhyfedd ei glywed yn tori 
allan ac yn dyweyd, " Arglwydd, yr wyf fi yn 
barod i fyned gyda thi i garchar ao i angeu." 
Ac oni ragfynegasai ei Athraw na chanai y 
ceiliog ddwywaith y diwrnod hwnw cyn iddo 
ei wadu deirgwaith, buasai pawb oedd yn ei 
adnabod yn dyfifgwyl i Pedr fyned i garchar 
ac i angeu gydag ef. Yr oedd y lle amlwg yr 
oedd wedi ei gael ymhlith yr apostolion, y 
breintiau uchel yr oedd wedi eu mwynhau, y 
zel ar tanbeid^wydd yr oedd eisoes wedi eu 
harddangos, yn creu dysgwyliadau yn mhawb 
a'i hadwaenai y buasai efe yn sefyll yn ddi- 



Digitized by 



Google 



84 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

gwymp hyd y diwedd, pa galedi bynag a 
ddaethai i w gyfarfod. 

Ond buan y dangosodd mor wan ydyw y 
natur ddynol, ac nad ydyw cnawd ond gwellt ar 
y goreu. Ymhen ychydig oriau y mae Crist 
wedi rhoddi ei hunan i fyny i'r milwyr. Mae ei 
ddysgyblion wedi ffoi, un yma ac nn acw ; ond 
y mae Pedr yn dilyn o hirbell. Mae yn an- 
hawdd penderf ynu pa beth oedd yn ei gymhell i 
ddilyn Crist a'r fyntai. Hwyrach fod y fôst 
hyderus yr oedd newydd ei gwneyd, ac ofn 
syrthio yn ei olwg ei hun o herwydd ei lwfrdra, 
yn ei gymhell. Meddylia rhai nad oedd dim 
uwch na hyn yn ei gynhyrfu i ddilyn o hirbell; 
a thebygol mai oddiar y grediniaeth yma y mae 
yr ymadrodd, " dilyn o hirbell" yn cael ei ddefn- 
yddio yn ein dyddiau ni, i ddynodi dyn à chref- 
ydd adfeiliedig ganddo, neu ynte un heb wir 
grefydd o gwbL Ond ymddengys i ni fod Fedr 
yn yr amgylchiad profedigaethus hwn, wrth 
ddilyn Crist, hyd yn nod o hirbell, yn rhagori 
ax ei gyd-ddyBgyblion. Yr oeddynt hwy oll 
wedi ffoi na wyddai neb i ba le, ond nid oedd 
efe yn foddlawn i golli golwg ar ei anwylaf 
Gyfaill. Ennillasai ei Feistr le cysegredig yn 
ei galon, ac nid allai oddef y drychfeddwl o 



Digitized by LiOOQ lC 



SIMON PEDR. 85 

ffarwelio âg ef. Yn ei flaen yr aeth, beth bynag 
oedd yn ei symbylu, nes cyrhaedd tŷ yr arch- 
offeiriad, lle y cafodd y drws wedi ei gau, ac nad 
allai f yned i mewn. A oedd yn dda ganddo gael 
y drws wedi ei gau, fel y tybia Rrummacher ? 
A ddarf u i'w wyneb sirioli a'i gydwybod deimlo 
gollyngdod pan welodd na f edrai fyned i mewn ? 
A fuasai yn troi ar ei sawdl ac yn myned 
ymaith, pe na buasai i'r dysgybl arall, yr hwn 
oedd adnabyddus i'r swyddogion, ddyfod fel ar 
ddamwain, a'i gymeryd i mewn gydag ef f Na, 
gadewch i ni obeithio mai nid hyn ydoedd ystftd 
ei feddwl. Ond gresyn na fuasai wedi cadw 
draw, neu ynte wedi gwisgo yr holl arfogaeth. 
Yr oedd y bore yn oer ac yn finiog ; ac yr oedd 
y swyddogion wedi. cynneu tân i ymdwymno 
wrtho. Llithrodd Pedr i'w canoL Cafodd ei 
adnabod, a'i gyhuddo o fod yn un o ddysgyblion 
Crist. Gwadodd. Cafodd ei gyhuddo yr ail 
waith, a gwadodd yn fwy penderf ynol. Cyhudd- 
wyd ef y drydedd waith, a'r tro hwn tyngodd a 
rhegodd nad oedd yn ei adwaen. Dyma yr un 
oedd yn tystio ychydig oriau yn ol ei fod yn 
barod i f yned i garchar ac i angeu gyda Christ ! 
O gwymp sydyn a dirmygedig ! 
Gellid yn hawdd of yn yn y f an yma lawer o 



Digitized by 



Google 



86 OFFRYMÀU NEILLDUAETH, 

gwestiynau, megys, Pa fodd y mae Duw yn 
goddef i'w blant fyned i'r fath eithafion mewn 
gwrthgiliad ? Ond nid mor hawdd a fyddai eu 
hateb. Nid allwn lai na sylwi ar ddau beth a 
ddarfu arwain Fedr yn naturiol i'r gwrthgiliad 
hwn. 

Un peth yw artghyfcirtaledd meddwl Yr 
oedd Fedr yn perthyn i'r dosbarth hwnw o bobl 
ag y mae gwresogrwydd eu calon yn gorbwyso 
y goleuni sydd yn y deall a'r ddirnadaeth. Nid 
ydyw y dosbarth hwn byth yn ddîogel yn 
ngwyneb ymosodiad. Nid oes amheuaeth nad 
oedd gan Pedr gariad angerddol at, ac ymlyniad 
mawr wrth Grist, yr hyn, yn sicr, ydynt rai o 
elfenau pwysicaf crefydd bersonoL Ond nid 
oedd ei ddeall wedi ei oleuo yn gyfatebol i hyny. 
Tr oedd ei deimladau yn gryfach na'i ddirnad- 
aeth. Nid oedd eto wedi deall gwendid ei natur 
<ei hun, na thwyll pechod, na dichellion y diafoL 
Yr oedd ganddo syniad uchel am Grist, ac, yn 
ddiammheu, yr oedd yn cysylltu ei ddedwydd- 
wch a'i fy wyd tragy wyddol âg Ef mewn rhy w 
ddull ; ond nid oedd erioed wedi deall f od hyny 
i'w dwyn oddiamgylch trwy ei farwolaeth. Ac 
heblaw hyn, yr oedd wedi ei feddiannu gan ryw 
hunan-hyder a hnnan-ymddibyniad difesur bron. 



Digitized by 



Google 



SIMON PEDB. 87 

A phan ddaeth y prawf mawr arno, ag yntau 
heb ymddibynu ar Grist, nid oedd nemawr gwell 
na'r hen bysgotwr yn y diwedd. Yr oedd y 
rhegfeydd, nas arferasai er ys tair blynedd nen 
fwy, yn Uífo dros ei wefusau mor rhugl yn awr 
a'r adeg y byddai wedi colli ei dymher wrth 
fethu dal pysgod, neu pan y byddai ei rwyd 
wedi tori. 

Y peth arall ydyw, ymgymyagu â chwmni 
drwg. Mae tair fîordd yn agored i ddyn ymhob 
cymdeithas : cydfyned â'r cwmni, neu f yned yn 
groes, neu ynte peidio gwneyd y naill na'r llall, 
ond bod yn neutral Nid peth hyfryd i ddyn 
ydyw myned yn groes i'r cwmni y bydd yn 
dygwydd bod ynddo; a pheth digon anhawdd 
ydy w iddo f od yn ddystaw ao anmhleidiol ; ae 
felly y rheol gyffredin ydyw fod dyn yn cyd- 
fyned &'r cwmni. Gwyddai Fedr yn ddigon da 
nad gyda'r cwmni oedd yn ymdwymno o flaen y 
tân yr oedd ei le et Nid allai gymeryd rhan 
yn yr ymddiddan oedd yn myned ymlaen 
rhyngddynt Yr oedd yn eu clywed yn diraddio 
ao yn gwawdio ei Athraw, ac yr oedd ei gyd- 
wybod a'i holl ysbryd yn ymgynhyrfu wrth 
glywed eu cabledd. Ond nid oedd ef e yno yn 
meddu ar ddigon o wroldeb i'w gwrthwynebu a 



Digitized by 



Google 



88 OFFETIÍAU NRILLDUAETH. 

chymeryd y canlyniadau. Ac felly penderfyn- 
odd fod yn ddystaw. Nid yn hir y goddefir i 
néb fod yn neutral; mae amgylchiadau yn cyf- 
arf od pob dyn ag sydd yn ei orfodi i ddangos ei 
ochr. Tywynodd rhyw fflam annysgwyliadwy 
o'r tân ar wyneb Pedr pan oedd y llances yn 
myned heibio, ac y mae hithau yn ei lygadu, ac 
yn gofyn yn wawdus, " Onid oeddit tithau hefyd 
gydag Iesu o Nazareth ì" Nid cynt y daeth y 
gwadiad dros ei wef usau nag y taranodd ei gyd- 
wybod wrtho ei fod yn dy weyd celwydd, a'i fod 
yn euog o'r brâd a'r llwf rdra mwyaf pechadurus. 
Ac er mwyn ceisio cymedroli ychydig ar y gwad- 
iad, y mae y truan yn ychwanegu, "Nis gwn 
beth yr wyt yn ei ddywedyd." Achosodd y 
gwadiad hwn o'i eiddo bangfa ofnadwy yn ei 
enaid ; ond pan y cyhuddwyd ef yr ail waith, y 
mae yn gallu gwadu yn f wy hwylus o lawer : y 
mae'r ffordd i'r ail drosedd bob amser yn hawdd- 
ach ei thraf aelio. Yr un f ath â'r gareg a hyrddir 
i lawr y bryn, ar ol y drofa gyntaf y mae yn 
treigio yn gyflym a didraflferth yn ei nerth ei 
hun. Fan ddarfu i lawer un feddwi neu dwyllo 
y tro cyntaf, methodd a chysgu y noswaith 
ganlynol gan argyhoeddiadau cydwybod; ond 
pan gyflawnodd yr un trosedd yr ail waith, 



Digitized by 



Google 



SIMON PEDR. 89 

gallodd gysgu yn dawel drwy y nos. Heblaw 
fod Pedr yn gallu gwadu yr ail waith yn f wy 
hwylus, y mae y gwadiad yn fwy cröew a di- 
ystyrllyd : " Nid adwaen i y dyn." Mae hyn yn 
swnio yn oer ac yn grfts o'i gymharu ar geiriau, 
" Ti yw Crist, Mab y Duw by w." A'r ceiliog a 
ganodd. Ni chlywodd efe mohono. Tybiai 
Erummacher fod y diafol wedi gwneyd rhyw 
drwst f el nad allai Pedr gly wed llais y ceiliog. 
Ac wedi hyn daeth y rhai oedd yn sefyll gerllaw, 
ac a ddy wedasant wrth Pedr, " Yn wir yr ydwyt 
tithau yn un o honynt, canys y mae dy leferydd 
yn dy gyhuddo " Tna y dechreuodd ef e regu a 
thyngu, "Nid adwaen i y dyn." Dyma ef yn 
awr wedi syrthio i ddyf nderau isaf gwrthgiliad. 
"A'r ceiliog a ganodd yr ail waith." A'r tro 
hwn disgynodd ei lais clir fel tân i gydwybod 
Pedr, gan adgofio iddo yn rymus eiriau ei Feistr, 
"Cyn canu o'r ceiliog ddwywaith y'm gwedi 
deirgwaith." Yr oedd yno Un arall a glywodd 
y ceiliog yn canu. Ac O y f ath ras a hunan- 
anghof digyffelyb! Pan oedd yr archoffeiriad 
wedi cael ei ddymuniad, a'r swyddogion yn 
barod i neidio ar eu hysglyfaeth, pan oedd Efe 
ei hun yn nghanol y pryder meddwl mwyaf , " yr 
Arglwydd a drodd ac a edrychodd ar Pedr." Yn 



Digitized by LiOOQ lC 



90 OFFBTMAU NEILLDUAETH. 

ei holl helynt, yr oedd yn meddwl mwy am Pedr 
nag am dano ei hun. Gan y gwyddai yr Ar- 
glwydd ymlaen llaw y gwadai Pedr ef, sicr yw 
y gwyddai ei fod erbyn hyn wedi ei wadu. 
Ond er hyn i gyd yr oedd ei lygaid yn cyn- 
niwair am Pedr trwy y gynnulleidfa. Pan oedd 
gliniau Pedr yn gwegian ac yn crynu gan euog- 
rwydd, fe ddaliodd Crist ei lygad, ac a edrych- 
odd arno. A'r fath edrychiad oedd hwnw! Y 
fath gerydd, a'r fath dosturi Dwyfol oedd ynddo! 
Yr oedd fel cleddyf yn ei agor, ac fel balm yn ei 
wella. Yr oedd fel y f ellten yn ei rwygo yn 
agored, ac ar yr un pryd f el cawod o wlaw tyner 
yn rhoddi bywyd ynddo. Cafodd yr edrychiad 
yr effaith ddymunol ar Pedr. Fe'i llanwodd o 
edifeirwch a hunan-ffieiddiad. Taflodd ei fantell 
dros ei ben, ac a aeth allan ac a wylodd yn 
chwerw dost. Ac oni buasai am weddi ei Ar- 
glwydd drosto, na ddiffygiai ei ffydd, yr un a 
fuasai ei ddiwedd ef a Judaa 

Yn ein holl grwydriadau, y mae Uais rhyw 
rybuddiwr yn ein galw o hyd i edifeirwch. Y 
mae i'w gly wed yn llais y ceiliog, yn rhuad y 
daran, yn sibrwd yr awel deneu lefn ? ond yr hyn 
sydd debycaf o'n cadw yn ein lle, ac o'n dwyn 
i'n Ue wedi i ni wrthgilio, ydy w sylweddoli y 



Digitized by 



Google 



SIMON PEDR. 91 

meddwl fod llygad Daw yn edrych arnom, ac yn 
cymeryd sylw o'n holl ysgogiadau, ac fod bywyd 
neu farwolaeth yn ei edrychiad e£* 

Mae hanes cwymp dynion mawr y Bibl fel 
mynegfys ar ffordd y bywyd i'n cadw rhag colli 
y Uwybr. Diffyg mawr Pedr oedd f od ganddo 
ormod o ffydd o lawer ynddo ei hun, a rhy 
fychan o ffydd yn Iesu Grisi Mae i ddyn 
wneyd penderfyniadau da yn beth canmoladwy ; 
ond os na byddant wedi eu selio mewn ym- 
ddiried yn Nuw, ânt i gyd gyda'r gwynt pan 
ddelo profedigaeth. "Trwy ffydd yr wyt yn 
sefyll; na fydded i ti uchel syni^d, eithr ofna. 
Yr hwn sydd yn tybied ei fod yn sefyll, edryched 
na syrthio." 



* Gwel Dr. Erummacher's Suffering Saeiour, tudaL 159. 



Digitized by LiOOQ lC 



92 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 



VI. 

FFYDD Y CANWRIAD. 

" A'r Iesu pan glybu, a ryfeddodd, ae a ddywedodd torih 
y rhai oedd yn eardyn, Yn wir, éieddaf i chwi, ni chefais 
gymaint ffydd, naddo yn yr Ierael» Ac yr ydwyfyn dy- 
wedyd i chwi, y daw llawer o V dwyrain a'r gorllewin, ac a 
eiêteddant gydag Abraham, ac Isaac, a Jacob, yn nheyrnoê 
nefotdd; ondplant y deyrnas a deflirfrtywyllwcheithaf" 

— Mattoew viii. 10 — 12. 

AOEDD y rhyfeddodd hwn o eiddo Crist, a 
amlygodd Efe at fiydd y caiiwriad, yn un 
hollol neu wirioneddol, ai ynte cymeryd arno 
ryfeddu a wnaeth, er mwyn tynu sylw a gwneyd 
argraff ar ei ganlynwyr? Nid oes genym ei 
hanes yn rhyfeddu ond mewn dau amgylchiad 
yn unig, sef at ffydd y canwriad, ac at anghred- 
iniaeth y Nazareniaid. Ac y mae yn f wy o 
ryf eddod f od Crist wedi rhyf eddu na phe buasai 
heb ryfeddu. At yr hwn sydd uwchlaw ein 
deall, neu ynte yn dygwydd yn sydyn ac an- 



Digitized by LjOOQ lC 



FFYDD Y CANWRIAD. 93 

nysgwylîadwy, y byddwn ni yn rhyf eddu. Mor 
gynted ag y bydd dyn yn dyfod i ddeall unrhyw 
beth yn drwyadl, y mae ei ryfeddod yn darfod. 
Fan gymerir y bachgen o ganol mynyddoedd 
Oymru i un o drefydd mawrion Lloegr, y mae y 
tai anferth, a'r bywyd a'r berw, yn ei synu ac 
yn ei ddyrysu yn lân; ond wedi iddo fod yno 
am yspaid, a dyf od i ddeall natur bywyd trefol, 
y mae ei syndod yn peidio. Yn gyffelyb y mae 
gyda golwg ar ryw gywreinwaith celf yddydol ; 
y mae ein rhyfeddod yn lleihau fel y mae ein 
dirnadaeth o hono yn mwyhau. Anwybodaeth, 
neu, yn hytrach, cyfyngdra gwybodaeth, ydy w 
yr achos fod dyn yn rhyfeddu. Ac er y gall 
ymddangos yn groes-ddywediad, y gwir yw mai 
y dynion sydd yn gwybod f wyaf sydd hefyd yn 
rhyfeddu fwyaf ; oblegid po fwyaf y byddo dyn 
yn dyfod i'w wybod, mwyfaf yn y byd y bydd 
yn gweled o bethau nad ydyw yn eu gwybod. 
Àcymae testynau i ryfeddu atynt yn anheb- 
gorol i ddedwyddwch dyn. Pe gallai amgyffired 
pob peth, byddai pob peth yn f uan wedi colli eu 
newydd-deb a'u swyn iddo, a byddai yntau yn 
rhwym o fod yn druenus. Buasai rhagolwg 
creadur anf arwol fel dyn yn ofnadwy oni buasai 
fod Duw yn anfeidrol ac anhysbyddadwy ; canys 



Digitized by 



Google 



94 OFFEYMAU NEILLDUAETH. 

y mae yn dra thebygol, ymhen miloedd o oes- 
oedd, y bydd dyn, gan ei f od yn greadur cyn- 
yddol, wedi cyrhaedd safle ag y bydd yn meddu 
dirnadaeth am bob peth; ond hyd yn nod yr 
adeg hono, bydd Duw yn anamgyffredadwy, ac 
yn ffynnonell dedwyddwch tragywyddol iddo. 
Yna bydd dyn a Duw wedi dyf od i gael eu holl 
ddedwyddwch yn yr un man, sef yn Nuw ei 
hun; canys nid ydyw Duw yn rhyfeddu at 
ddim, os nad ydyw yn rhyfeddu ato £f ei hun. 
Gan nad oes dim uwchlaw ei amgyffred Ef , nac 
yn dygwydd yn annysgwyliadwy iddo, mae yn 
anmhosibl iddo ryfeddu at ddim y tu allan iddo 
Ef ei hunan. 

Ond ni a gawn hanes Crist, fel y nodasom, 
yn rhyfeddu ddwywaith, yr hyn sydd brawf 
ychwanegol, at lawer o brofion eraill, i'w ddyn- 
oliaeth, al fod yn ddarostyngedig i'r un gwen- 
didau dibechod a ninnau. Megys yr oedd mewn 
amgylchiadau eraill, er ei fod yn hollalluog a 
hollddigonol, yn dyoddef oddiwrth flinder a 
chwant bwyd, f elly y mae yn yr amgylchiadau 
y çyfeiriwyd atynt, er ei fod yn gwybod pob 
peth, yn rhyf eddu. Yr oedd Crist yn rhyf eddu 
at y Nazareniaid am nad oedd yn cael yr hyn 
yr oedd yn ei ddysgwyl, ac yn rhyfeddu at y 



Digitized by LiOOQ lC 



FFTDD T CÁNWBIAD. 95 

canwriad am ei fod yn cael yr hyn nad oedd yn 
ei ddysgwyl. Ae ni a goeliwn y gwna ychydig 
ystyriaeth i amgylchiadau y canwriad hwn beri 
i ninnau ryf eddu fod ganddo ffydd mor f awr yn 
yr Arglwydd Iesu Grìst 

Yr oedd ffydd mor fawr gan un oedd ar un- 
waith yn genedlddyn, yn Rhufeinwr, yn fonedd- 
wr, ac yn filwr, yn beth i ryfeddu ato ; ac y mae 
yn rhaid fod ysbryd y dyn hwn wedi myned 
trwy lawer gorchwyliaeth cyn yr oedd yn bosibl 
iddo gyrhaedd y tir uchel hwn mewn crefydd 
ag oedd yn ei osod yn uwch yn meddwl Orist 
na neb yr oedd efe wedi ei gyfarfod ymhlith 
cenedl Israel, gyda'u holl f reintiau. Wedi ei eni 
yn genedlddyn, dygwyd ef i fyny y rhan flaenaf 
o'i oes, yn ddiammheuol, yn nghanol paganiaeth 
a choelgrefydd; a'r unig deml y gwyddai am 
dani ydoedd teml yr eilundduw. Heblaw hyn 
yr oedd yn Bhuf einwr ; ac f el y cyfry w yr oedd 
wedi ei addysgu o'i f ebyd i edrych i lawr ar bob 
cenedl arall fel barbariaid, ac i edrych ar bob 
crefydd arall ond ei grefydd ei hun gyda dirmyg. 
Drachefn, yr oedd wedi ei ddwyn i fyny yn 
filwr, ac yn swyddog yn y fyddin. Tr anrhyd- 
edd mwyaf y gwyddai y Bhufeinwr am dano 
oedd bod yn filwr, ac yn filwr enwog. Byddai 



Digitized by 



Google 



96 OFFÄYMAU NEILLDUAETH. 

yr hwn a allai lywyddu byddin ac ennîll brwydr- 
au yn cael ei hanner addoli yn Rhufain; ac nid 
oedd uchelgais mwy gan y Rhufeinwr na pheri i 
genedloedd eraill deimlo ei rym, ac ymostwng 
trwy deg neu drais dan ei awdurdod, a chydna- 
bod mai Rhufain oedd y ddinas fwyaf yn y byd, 
ac mai y Rhufeiniaid oedd pobpeth. Ychwan- 
egir at hyn eto, f od y dyn hwn yn ŵr cyf oethog» 
ac yna bydd genym syniad Ued gywir gyda pha 
dyb am dano ei hun yr ydoedd yn cychwyn o 
Rufain gyda chatrawd o filwyr, i blith yr Iudd- 
ewon oeddynt wedi eu darostwng, f el ppb cenedl 
adnabyddus arall, o dan awdurdod y ddinas dra- 
gywyddoL Nid oedd cysylltiadau yr Iuddewon 
â'r Rhufeiniaid yn hapus iawn. Yn wir, yr 
oedd y teimladau mwyaf chwerw yn bodoli 
rhyngddynt ; ac ar yr olwg gyntaf , yr oedd y 
syniad i Rufeinwr gael ei ennill drosodd i gof- 
leidio y grefydd luddewig yn beth annhebygol 
iawn. Fel yr awgrymwyd yn barod, yr oedd y 
Rhufeinwr yn falch o'i genedl, ac yn ystyried 
pob cenedl arall ymhell islaw iddL Ac, mewn 
gwirionedd, f elly yr oedd pob cenedl, oddigerth 
y genedl Iuddewig ; ac yn y peth mwyaf, sef 
-cref ydd, yn unig yr oedd hi yn rhagori Yr oedd 
y genedl Rufeinig yn meddu llawer o ragoriaeth^ 



Digitized 



byGoogle 



FFYDD Y CANWRIAD. 97 

au. Yr oedd wedi cyrhaeddyd safle uchel mewn 

gwareiddiad, ac yr oedd y parch mwyaf yn cael 

ei dalu ganddi i gysylltiadau teuluaidd a chym- 

deithasol. Ond yr oedd un peth yn arbenig yn 

nodweddu y Rhufeiniaid, sef y parch neillduol 

yr oeddynt yn ei dalu i gyfreithiau a deddfau. 

Tr oeddynt yn edrych ar bob cyfraith yn gyseg- 

redig, a phob deddf yn ddwyfol. Nid rhyfedd, 

gan hyny, fod Paul yn yr Epistol at y Rhufein- 

iaid yn ymdrin cymaint â'r ddeddf, y gyfraith, a 

chyfiawnhad. Tr oedd Paul wrth son am ddeddf, 

a chyfraith, a chyfiawnhad, yn cyffwrdd â man 

tyneraf calon y Rhufeiniaid. Pan fethai pob- 

peth ag effeithio arnynt, yr oedd son am ddeddf 

yn galw eu sylw yn union. A thebygol mai hyn 

ydoedd . dirgelwch eu mawredd; ac nid cyn i 

genedloedd eraill ymgymysgu â hwynt, ac i'r 

rhai hyny ddwyn gyda hwy ryw fath o ysgafn- 

der a Uygredigaeth a ddarfu leihau eu parch 

i'r deddfau a'r awdurdodau, — nid cyn hyny, 

meddwn, y darfu iddynt golli eu mawredd cen- 

edlaethol. Âc hyd yn nod yn amser ein Hiach- 

awdwr, pan oedd y genedl wedi ymlygru llawer, 

nid oedd y teimlad o barch i'r deddfau wedi ei 

ddiwreiddio o galon y Rhufeinwr. 

Pan symudodd y canwriad o Rufain i Galilea, 
a 



Digitized by 



Google 



98 0FFRYMAU NEILLDUAETH. 

mae yn rhaid ei fod wedi teimlo y cyfnewidiad 
yn fawr. Yr oedd bywyd yno yn rhywbeth 
hollol wahanol i'r hyn yr oedd efe wedi arfer ei 
weled. Collodd y chwareudai, y gwleddoedd, 
a'r dawnsiau, a chafodd ei hun wedi ei daflu i 
ganol pobl oeddynt wedi ymroddi bron yn hollol 
i grefydd — o rac ffurf, beth bynag. Crefydd — 
y fath ag ydoedd, oedd y peth amlycaf ymhlith 
y genedl. Anrhydedd crefyddol oedd yr anrhyd- 
edd mwyaf — yr offeiriad oedd yn cael y parch 
mwyaf. Fel milwr, nid oedd ganddo ef lawer o 
waith. Mae yn debygol fod y rhan fwyaf o'i 
amser yn eiddo iddo ef ei hun. Wedi colli prif 
agweddion ei fywyd blaenorol, yr oedd yn rhaid 
i'w feddwl weithredu ar ryw wrthddrychau. 
newyddion ; a naturiol oedd iddo ymroi i.astudio 
y bobl, i blith y rhai yr oedd amgylchiadau wedi 
ei daflu. Tr oedd yn anmhosibl iddo wneyd 
hyn heb roddi sylw arbenig i'w crefydd, ac yn 
enwedig i'w Uyfrau, sef Uyfrau Moses,y Salmau, 
a'r Prophwydi. Yr oedd y llyfrau hyn eisoes 
wedi eu cyfieithu i'r iaith Roeg; ac yr oedd 
yr iaith hono yn ddealledig i'r dosbarth uchaf 
ymhlith y Rhufeiniaid : yr oedd yntau yn ẃr 
cyfoethog, ac nid oedd dim ar y ffordd i gael y 
llyfrau hyn i'w feddiant. 



Digitized by 



Google 



PFYDD Y CANWRIAD. 99 

Tn awr, yr oedd dau beth yn Ysgry thyrau yr 
Hen Destament ag a fuasent yn galw sylw, ac 
yn cynhyrfu cywreingarwch pob Rhufeinwr, 
sef yr arbenigrwydd mawr sydd yn cael ei roi 
ar ddeddfau a chyfreithiau, a'r hanesion cyn- 
hyrfus am ryfeloedd a thywallt gwaed. Fel y 
sylwyd, yr oedd y Bhufeiniaid yn ymffrostio yn 
eu cyf reithiau : ac f el cenedl ryfelgar yr oeddynt 
wedi gorchfygu ymron bob cenedl adnabyddus. 
Ni a allwn ddychymygu, gan hyny, gyda pha 
fath gywreingarwch yr oedd y canwriad yn 
darllen Uyfrau Moses, y fath sylw a roddai i'r 
ddeddf a gyflwynodd Duw ar Sinai — fel yr oedd 
yn cymharu y ddeddf fyrnol â deddfau y Rhuf- 
einiaicL Âr y Uaw arall gyda pha f ath f wynhad 
yr oedd yn darllen Uyfr Josua, y Barnwyr, y 
Brenhinoedd, &c. Gwyddai ef , o bosibl, oddiar 
brofíad, beth oedd bod mewn rhyfel; a gallai 
fyned yn fwy i ysbryd yr hen wroniaid, Josua 
a Dafydd, nag y gallai darllenwyr cyffredin yr 
Hen Destament Hwyrach ei fod yn gweled 
cryn lawer o debygolrwydd rhwng Josua à 
Julius Cesar. Nid allai lai na sylwi, hefyd, ar y 
nodwedd neillduol oedd ynglŷn â rhyfeloedd 
pobl Israel, sef nad oedd eu Uwyddiant ddydd y 
frwydr yn dibynu cymaint ar eu medrusrwydd 



Digitized by 



Google 



100 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

f el rhyf elwyr, nac ar eu nîf er, ond ar agosrwydd 
y genedl at Dduw. Os byddent yn ffafr Duw, 
byddent yn sicr o gario y dydd ar eu gelynion, 
aerch i'r rhai hyny f od yn lliosocach ac yn fwy 
medrus na hwy ; ac felly hefyd i'r gwrthwyneb. 
Wrth sylwi ar hyn, yr oedd yn naturiol i'r 
canwriad ofyn Uawer o gwestiynau iddo ef ei 
hun, megys, Pwy ydyw Arglwydd Dduw Israel ? 
Pwy yw Duw Abraham, Isaac a Jacob? A 
ydy w efe yn f wy na duwiau y Bhufeiniaid ? Os 
ydyw,pa fodd y mae yr luddewon dan deyrnged 
i'r Rhuf einiaid ? Bu hyn yn rhagbarotoad ar ei 
f eddwl i ddarllen llyfrau y prophwydi, ymha 
le, yn ddiammheu, y çafodd atebion i'w ofyn- 
iadau. 

Mae yn debyg mai trwy ryw lwybr tebyg i 
hyn y darfu i Ysbryd Duw ei arwain bob yn 
gam a cham i adnabyddiaeth o'r gwirionedd. 
Yn ngoleuni yr Hen Destament daeth i ganfod 
yn eglur mai nid y Bhufeiniaid oedd cenedl 
«tholedig y Nefoedd. Gwelodd f od mwy o ar- 
benigrwydd a mawredd wedi ei osod ar genedl 
Israel nag ar un genedl arall dan y nef. Ac yn 
ngoleuni y prophwyd Esaiah, cafodd allan fod 
prif anrhydedd y genedl heb wneyd ei ym- 
■ddangosiad eto— fod yna un mwy na Julius 



Digitized by 



Google 



PFYPD Y CANWRIAD. 101 

Cesar wrth y drws, yr Hwn y byddai ei ly wod- 
raeth yn fwy, ei fuddugoliaethau yn f wy, ac i'r 
Hwn y byddai pob cenedl yn plygu. Ac y mae 
yn rhaid fod y canwriad wedi cyrhaedd golyg- 
iadau uwch am y Messîah, ac am natur ei 
deyrnas, nag odid i neb yn Israel y pryd 
hwnw. "Ni chefais gymaint ffydd, naddo yn 
yr Israel. ,, 

Y ffurf gyntaf a gymerodd ei grefydd oedd 
caru y genedl. "Mae efe, M ebe henuriaid o'r 
Iuddewon, "yn haeddu cael gwneuthur o honot 
hyn iddo ; canys y mae efe yn caru ein cenedl 
ni " (Luc vii. 4, 5). Y genedl yr addysgwy d ef o'i 
febyd i edrych i lawr arni a'i diystyru, — cafodd 
hon,yn ngoleuni y r Ysgry thyrau, ei dyrchafu yn 
ei olwg mor fawr, nes yr oedd yn methu peidio 
ei charu. Mae crefydd y Bibl yn dyrchafu dyn i 
gydnabod perthynas uwch na pherthynas genedl- 
aethol. Felly yr effeithiodd ar y canwriad. 
Collodd ei hen ymffrost yn y genedl Ruf einig, a 
theimlodd, yn ngoleuni ei flydd newydd, ber- 
thynas agosach rhyngddo a chenedl Israel nag 
a'i genedl ei hun. Yr oedd yn caru y genedl er 
mwyn ei Duw, yr hwû hefyd oedd yn Dduw 
iddo yntau erbyn hyn ; ac yr oedd yn rhaid i'r 
cariad hwn gael dangos ei hun. Mae cariad yn 



Digitized by 



Google 



102 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

cuddio lliaws o bechodau, ond ni fyn ei guddio 
ei hun gan neb na dim. Yr oedd y canwriad 
wedi deall mor forê a hyn am ffydd heb weith- 
redoedd mai marw y w. Yr oedd yn ŵr cyf oethog, 
ac anrhegódd y genedl yr oedd yn ei charu â 
synagog — gwnaeth gapel newydd iddi ar ei gôst 
ei hun. Mae llawer yn eu ffolineb yn diystyra 
cyfoeth ; ond y mae yn dygwydd yn ddieithriad 
mai y rhai sydd wedi ac yn methu ei gael ydynt 
si ddiystyrwyr. Y mae yn hyn yn debyg fel y 
gwelsom ddau fachgen yn rhedeg ar ol cerbyd 
«r mwyn cael eu cario am ychydig ar y step. 
Yr oedd y naill yn well rhedwr na'r llall, ac yn 
fuan yn dal y cerbyd ac yn cael ei gario yn 
wych ; ond nid cynt y mae y Uall yn canfod nad 
ydy w o fewn terfynau ei allu rhedegol ef ei hun 
i ddal y cerbyd, nad y w efe yn dechre gwaeddi, 
* Whip behind !" Da, yn ddiau, gan bawb a 
fyddai cael bod yn gyfoethog, ond ychydig a 
f eddant y gallu i ennill y sefyllfa hono ; a llai 
fyth sydd yn gwneyd y defnydd goreu o honi ar 
ol ei hennill. Nid oes dim mor fanteisiol i achos 
crefydd mewn cymydogaeth na gŵr arianog, os 
bydd ganddo galon i gyfranu; ond os amgen, 
gwell ydyw bod hebddo. 

Y nodwedd arall tra dymunol yn hanes y 



Digitized by 



Google 



FFYDD Y CANWRIÀD. 103 

tanwriad ydy w, y serch y mae yn ei ddangos 
tuag at ei was, a'r pryder a'r gofal am ei iechyd. 
Gallasai fod y gwas, f el y gwelsom y sylw gan 
rywun, wedi ennill serch ei feistr trwy ei ufudd- 
dod a'i ífyddlondeb iddo; ond pan gofiwn mai 
dave8 oeddynt weision cyfiredin y Rhufeiniaid, 
ac nad oeddynt yn derbyn y parch dyledus ond 
anfynych, ac nad yw yn debyg y buasai afiechyd 
caethwas yn effeithio Uawer ar ganwriad, — yr 
hwn, ysgatfydd, oedd wedi gweled Uawer o 
dywallt gwaed, a chynnefino â dyoddefiadau, y 
mae hyn, gallwn feddwl, yn ein gwarantu i 
briodoli y teimladau da oedd ynddo at ei was 
i'w gydnabyddiaeth â'r Tsgrythyrau. I ba beth 
bynag y rhaid i ni ei briodoli, yr oedd yn nod- 
wedd hynod o brydfeíth yn ei gymeriad. Yr 
oedd y caritor uchel a roddwyd iddo gan yr 
henuriaid i Grist, yn ddigon o gymhelliad iddo i 
gydymfFurfio â'u cais. 

Ond nid ei fod yn caru y genedl, nac. wedi 
adeiladu synagog, nac am fod ei was yn anwyl 
ganddo, a barodd i Grist ryfeddu, ond ei ffydd. 
Ac y mae dwy ochr i'w gweled yn amlwg yn ei 
ffydd: y meddwl gostyngedig oedd ganddo am 
dano ei hun, a'r meddwl mawr oedd ganddo am 
Grist. Onid ydyw ffydd y canwriad yn gynllun 



Digitized by 



Google 



104 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

o wir flÿdd yn mhawb ? Mor wahanol yr oedd 

ef yn meddwl am dano ei hun i'r hyn yr oedd y 

cenadon drosto yn ei f eddwl am dano ! " Mae ef e 

yn haeddu cael gwneuthur o honot hyn iddo," 

meddynt hwy. Nid oedd ef e yn gweled ei hun 

yn deilwng o'r fath beth, ond yn erfyn am y 

gymwynas f el trugaredd. " Nid wyf fi deilwng 

i ddyfod o honot dan fy nghronglwy d, o herwydd 

paham ni'm tybiais fy hun yn deilwng i ddyfod 

atat." Yn ol yr hanes a gawn gan yr efengylwr 

Luc, ymddengys fod y canwriad yn rhy wylaidd 

i fyned at y Gwaredwr ei hun, fel pe y tybiasai 

hyny yn ormod o hyfdra ar Berson mor fawr. 

Ond yr oedd cymeriad y canwriad mor uchel fel 

yr oedd yn dda gan y gwŷr mwyaf urddasol, sef 

yr henuriaid, gael myned i gyfryngu drosto. 

Rhedodd rhywun o'r blaen i'w hysbysu fod yr 

Athraw yn dyfod i'w dŷ. Er mai hyn oedd ei 

ddymuniad, Uanwyd ef â braw ac arswyd gan y 

meddwl fod un mor fawr ac anrhydeddus yn 

gosod y fath urddas arno. Gan fod ganddo 

f oddion i anrhegu y genedl â synagog, diammheu 

ei fod yn meddu palas gorwych iddo ei hun; 

ond yr oedd yn gweled ei dŷ yn rhy wael, ac 

yntau ei hun yn rhy annheilwng, i un mor an- 

rhydeddus â Christ roddi ei bresennoldeb ynddo. 



Digitized by 



Google 



FFYDD Y CANWRIAD. 105 

Anfonodd genadwri yn ol ar unwaith — "Ar- 
glwydd, na phoena, canys nid wyf fi deilwng — 
eithr dy wed y gair, a iach fydd fy ngwas. Canys 
dyn ydwyf finnau wedi fy ngosod dan awdur- 
dod, a chenyf filwyr danaf, ac meddaf wrth hwn, 
Dos, ac efe a ä, ac wrth arall, Tyred, ac efe a 
ddaw, ac wrth fy ngwas, Gwna hyn, ac efe a'i 
gwna." Yr oedd Crist wedi cyfarfod âg aml un 
ymhlith cenedl Israel oedd yn meddwl llawer o 
hono; ond hwn oedd y syniad prydferthaf a 
mwyaf aruchel a gafodd yn neb: "Yn wir, 
meddaf i chwi, ni chefais gymaint ffydd, naddo 
yn yr Israel." 

Nid allwn lai na sylwi ar y ffurf a gy merodd 
ffydd y canwriad. Yr oedd efe yn edrych ar 
QrÌ8t trwy lygad milwr. Y mae pob dyn yn 
arf er edrych ar bethau trwyddo ef ei hun. Dysg- 
awdwr ydoedd Nicoderaus, a thrwy lygad dysg- 
awdwr yr oedd efe yn edrych ar Grist. " Rabbi, 
ni a wyddom mai dysgawdwr ydwyt ti wedi 
dyfod oddiwrth Dduw." Pan gyfarfyddodd y 
Zacheus hwnw âg ef, trwy lygad casglwr trethi, 
neu fe allai eocciseman, fel y dywedwn ni, yr 
oedd efe yn edrych arno. "Os dygais ddim 
trwy gamachwyn, wele yr ydwyf yn ei dalu ar 
ei bedwerydd." Pan gyfarfyddodd mam âg ef 



Digitized by 



Google 



106 OFFRYMAÜ NEILLDUAETH. 

un tro, trwy lygad mam yr oedd hi yn edrych 
ar Grist "Gwyn fyd y bronau a signaist." 
Ond milwr oedd y canwriad, a thrwy lygad 
milwr yr oedd efe yn edrych arno. Awdurdod 
fawr, ac ufudd-dod llwyr, ydyw dau ddrych- 
feddwl mawr y soldier. Felly yr oedd y can- 
wriad yn edrych ar Grist : nid yn gymaint f el 
dysgawdwr, nac f el un wedi dyf od i roddi iawn 
dros bechodau y byd, ond fel maeslywydd an- 
f eidrol, yn trysori ynddo ei hun bob awdurdod a 
gallu; a'r parlys, y dropsi, y cryd, byddardod, 
dallineb, a phob anhwyldeb a chlef yd, fel private8 
bychain yn ei fyddin, a dim ond eisieu iddo Ef 
roddi y gorchymyn allan na byddent i gyd yn 
rhedeg, un yma ac un acw, yn ol ei ddymuniad, 
yr un modd yn gwbl ag yr oedd ei filwyr ef yn 
ufuddhau i'w orchymynion yntau ! " Ni chefais 
gymaint ffydd, naddo yn yr Israel." 

Darfu i ddau beth arwain y canwriad i'r 
syniad hwn am Grist. Un peth oedd yr anghen 
mawr yr oedd yn ei deimlo ar y pryd. Gan fod 
ei was yn anwyl ganddo, ac yntau yn ŵr cy- 
foethog, diau iddo sicrhau pob gallu meddygol 
oedd yn gyrhaeddadwy er adferiad iechyd ei 
was, ac i'r cwbl fod yn of er. Nid oedd dim yn 
aros bellach ond cael rhywun â digon o awdur- 



Digitized by LiOOQ lC 



FFYDD Y CANWRIAD. 107 

dod i orehymyn y clefyd ymaitL A'r anghen 
bwn a agorodd ei lygaid i weled ac i werth- 
fawrogi yr awdurdod hwnw yn Nghrist. Mae 
yn hen ddywediad na wêl dyn ddim yn iawn nes 
iddo yn gyntaf weled yr anghen o hono. Yn y 
claddedigaeth gerllaw dinas Nain, nid oedd neb 
yn gallu gweled mawredd Crist fel Adgyfodydd 
y meirw yn debyg i'r wraig weddw ; oblegid ei 
hanghen hi ar y pryd oedd cael rhywun digon 
mawr i allu adferu ei mab o farw i fyw. Yn 
nhŷ Simon, yr oedd gwahaniaeth mawr rhwng 
syniad Simon â syniad y bechadures fawr am 
Grist fel maddeuwr pechodau. Nid oedd Simon 
yn teimlo yr anghen ; ond hyny oedd yn dryllio 
enaid y bechadures, ac yn y mwynhad o'r hyn yr 
oedd hi yn ei geisio yr oedd yn ei theimlo yn 
fraint gael golchi ei draed â'i dagrau. Gwelodd 
y dyn dall, pan agorwyd ei lygaid, f wy o fawr- 
edd Crist na phawb oedd yn llygaid-dystion 
o'r wyrth. Teimlodd y canwriad gymaint o'r 
anghen nes gweled a gwerthfawrogi y gallu oedd 
yn Nghrist i'w gyflawni. Ni wêl neb fawredd 
a gogoniant Crist nes dyf od i weled na wna neb 
arall y tro yn ei le. 

Peth arall a arweiniodd y canwriad i'r syniad 
hwn am Grist ydoedd mai fel iachäwr clefydau 



Digitized by 



Google 



108 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

a gwneuthurwr gwyrthiau yr oedd Crist yn 
f wyaf adnabyddus ar y pryd. Ond yn y golyg- 
iad hwn yr oedd y canwriad yn meddu syniad 
uwch am dano na neb arall o'i ddilynwyr. Yr 
oedd hyd yn nod y rhai a gredent yn fwyaf 
diysgog yn ei allu gwyrthiol yn credu hefyd fod 
yn angenrheidiol dyfod a'r claf at Grist, neu 
ynte ddyfod ag ef at y cla£ Ond nid oedd y 
canwriad yn credu fod y naill na'r llall yn 
angenrheidiol, na dim yn eisieu ond iddo E£ 
ddy weyd y gair o'r man lle yr oedd. " Yn unig 
dy wed y gair, ac iach fydd fy ngwas." 

"Yn wir, meddaf i chwi, ni chefais gymaint 
ffydd, naddo yn yr Israel! Ac yr wyf yn 
dywedyd i chwi, y daw llawer o'r dwyrain ac o'r 
gorllewin, ac a eisteddant gydag Abraham, Isaac, 
a Jacob yn nheyrnas nefoedd, ond plant y 
deyrnas a deflir i'r tywyllwch eithaf." Mae 
cael ein dwyn i fyny yn nghlywedigaeth yr 
ef engyl yn f raint oruchel ; ond y mae yn bosibl 
i'r mynych freintiau, wrth eu camddefnyddio, 
droi i ni yn felldith yn lle yn fendith. Mae 
gwrthwynebu dylanwadau crefyddol sydd yn 
dyfod arnom, yn raddol yn cadarnhau y galon 
mewn caledwch, ac yn peri i ddyn golli newydd- 
deb a phrydferthwch yr efengyl, a byw mewn 



Digitized by 



Google 



FFYDD Y CÀNWBIÀD. 109 

anufudd-dod yn ngwyneb ei holl rybuddion. 
Wele genedl wedi ei dewis gan Dduw o holl 
genedloedd y byd — y gyfraith a'r prophwydi 
ganddynt — yn etifeddion yr addewidion — yn 
blant y deyrnas ; ac eto pan ddaeth Ty wysog y 
deyrnas atynt, nid oeddynt yn gweled na phryd 
na thegwch ynddo. Ond wele bagan, wedi ei 
ddwyn i fyny yn nghanol eilunaddoliaeth, ae 
yn dyfod ar ddamwain megys i gysylltiad â'r 
Tywysbg, yn ei adnabod, yn ei dderbyn, a'i 
werthfawrogi. Mae yr ymwelwyr a ddeuant 
bob haf o eithafion Lloegr i ddringo i ben y 
Wyddfa, er mwyn y golygfeydd rhamantus a 
geir oddiar ei chrib, yn cael eu synu yn aml, 
wrth ymorol am arweinwyr, oddiar ddeall fod 
llawer wedi treulio eu hoes wrth ei godrau heb 
erioed fod ar ei phen. Mae cynnefindra â'r 
Wyddfa yn y rhai sydd wedi eu geni a'u magu 
wrth ei throed, wedi gwisgo ymaith y dymunol- 
deb o ddringo i'w phen i weled y golygfeydd. 
Mae perygl i ninnau, wedi ein magu wrth droed 
mynydd Duw, fod yn amddifad o'r awydd i 
ddringo i'w ben i weled y Brenin yn ei degwch. 
Ac y mae yn ystyriaeth ddifrifol fod yn bosibl 
i ni, wedi gwrandaw yr efengyl trwy ein hoes, 
ac hwyrach ddadleu llawer uwchben y Bibl yn 



Digitized by LiOOQ lC 



110 OFFRYMAU NEILLDUÀETH. 

yr Tsgol Sabbothol, yn y dìwedd gael ein taflu 
i'r tywyllwch eithaf, a gweled, o'r ochr arall, 
lawer na chawsant nemawr o freintiau crefyddol 
— ond megys ar ddamwain wedi dyfod i gys- 
ylltiad â'r efengyl, yn eistedd gydag Âbraham, 
Isaac, a Jacob yn nheyrnas nefoedd. 



Digitized by 



Google 



Y DDAU DDYSGYBL. 111 



VII. 

Y DDAU DDYSGYBL. 

" Ac wele dau o honynt oedd yn myned y dydd hwnw i 
drefa'i henw JSmmau8."—IjiJ0 xxiv. 13. 

ANHAWDD ydyw i ni ddeall ystâd teimlad 
y ddau ddysgybl oeddynt yn myned tuag 
Emmaus, heb i ni yn gyntaf sylweddoli yn ein 
meddyliau amgylchiadau cynhyrfus y dyddiau 
hyny: y dyddiau mwyaf cynhyrfus a welodd 
Jerusalem erioed, dybygid, oddigerth adeg ei 
dinystr. Y mae mwy nag un hanes yn dangos 
i ni y fath deimlad a chynhwrf y medr un dyn 
poblogaidd ei achosi mewn gwlad, yn enwedig os 
gellir cysylltu crefydd âg ef mewn rhy w ffurf 
neu gilydd. Mae gwaedd megys " No Popery n 
yn treiddio f el trydan i gonglau pellaf y deyrnaa 
Nid oes zel tebyg i zel grefyddol, na gorthrwm 
tebyg i orthrwm crefyddol. 

Yr oedd y zel a'r gorthrwm hwn, mewn undeb 



Digitized by 



Google 



112 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

á theimlad gwleidyddol cryf, ar lawn waith y 
" dydd hwnw," ac yn £wy f elly y dyddiau blaen- 
orol i hyny. Ac anhawdd ydyw i ni ddych- 
ymygu eangder y teimlad oedd yn gwefreiddio 
yr hanner miliwn pobl oedd yn aros yn Jeru- 
salem yr adeg hon, a hyn i gyd yn cael ei achosi 
gan un dyn ; " y dyn Crist Iesu." Yr oedd Ef e 
y n cyf uno yn ei Berson ei hun grefydd a gwleid- 
yddiaeth, y prophwyd a'r brenin, y pethau y 
mae dynion yn cymeryd mwyaf o ddyddordeb 
ynddynfr, ac yn teimlo mwyaf o zel drostynt. 
Ac y mae yn debyg na bu erioed gymeriad cy- 
hoeddus a chymaint o wahaniaeth barn am dano 
-ag ydoedd Iesu Orist. Gan un blaid, a'r blaid 
hono yr un f wyaf dylanwadol, edrychid arno fel 
gwagymhonwr, twyllwr y bobl, penboethyn, a 
chablwr. Gan blaid liosog arall, edrychid arno 
fel y Prophwyd mwyaf a fu erioed yn Israel, yr 
hwn na lefarodd dyn erioed yn debyg iddo, ac 
fel eu Brenin a'u Gwaredwr. Yr oedd y rhai 
hyn wedi profi dylanwad ac awdurdod ei eiriau 
grasusol, ac wedi yfed yn helaeth o'i ysbryd, ac 
wedi bod yn llygaid-dystion o'i weithredoedd 
nerthol, ac yn teimlo y fath barch a chariad tuag 
afco, a'r fath ymlyniad wrtho, nad ellir yn hawdd 
«i ddesgrifio. 



Digitized by 



Google 



Y DDAU DDYSGYBL. 113 

Yr oedd yr hwn yr oedd y fath wahaniaeth 
barn am dano yn cael ei brofî am ei fywyd— yn 
cael ei arwain o'r naill lys i'r Uall, ae yn y diwedd 
yn cael ei gondemnio i farw. Nid oes genym 
syniad priodol am y teimlad a'r cyffro oedd yn 
meddiannu y torfeydd oedd yn Uenwi ystrydoedd 
Jerusalem ar y pryd. Ychydig a roddasant hûn 
i'w hamrantau y noswaith hono. A phwy a f edr 
ddirnad y cyffro y bore canlynol, pan y rhedodd 
y newydd f el tân trwy y ddinas fod y Prophwyd 
mawr i gael ei groeshoelio ? Oadawodd miloedd 
eu gorchwyl y bore hwnw. Yr oedd mamau 
gyda'u plant, a hen bobl wedi penwynu ac wrth 
«u fiyn, yn troi allan i ymuno â'r orymdaith ddi- 
rif edi oedd yn cyfeirio tua lle y benglog. Ni fu 
gorymdaith erioed o'r fath gymysg deimladau. 
Yno yr oedd cenfigen a malais yn gloddesta ar 
eu hysglyfaeth. Ac fel y bydd ymhob torf 
gyffirous, yr oedd yno laweroedd, yn ddiammheu, 
na wyddent beth oeddynt yn ei geisio, nac i ba 
beth y daethent yno. Dilys hefyd, fod yno nifer 
lliosog o rai yr oedd eu calonau yn gwaedu o 
gydy mdeimlad â'r Hwn oedd dan y gwaradwydd. 
Yr oedd yno rai nas gallasent fod yno o gwbl 
oni buasai am allu a charedigrwydd y Prophwyd 
mawr ei hun ; rhai a f uasent yn gloffion, ond y 

H 



Digitized by 



Google 



114 OFFBTMAU NEILLDUAETH. 

gawsant eu gwneyd yn ddisgloff a heinyf ganddo; 
eraill a fuasent yn ddeillion, ond a gawsent lyg- 
aid ganddo i f od yn dystion o'i gernodiau ; rhai 
a f uasent yn fyddariaid, ond a gawsent glustiau 
ganddo ; a Iliaws mawr o rai a iachesid o glef- 
ydau a phläau ; ac o bosibl nad oedd yno ryw 
ychydig a godasai Ef e o f eirw. Âc oni f uom yn 
rhyf eddu lawer gwaith, pa fodd y darf u iddynt 
hwy allu dyoddef edrych arno yn cael ei arwain 
i'r groes heb wneyd rhyw gais at ei waredu ? A 
oeddynt yn gymaint yn y Ueiafrif fel na feidd- 
iént wneyd hyny? neu, ynte, ai rhyw lwfrdra 
anesgusodol ydoedd hyn ynddynt? A gadael 
heibio yr amcanion uchel a Dwyfol oeddynt yn 
cael eu dwyn oddiamgylch trwy waradwydd 
Crist, mae yn rhaid i ni gofio fod yr Iuddewon 
yn genedl ddarostyngedig, ac yr oedd holl aw- 
durdod Rhufain tu ol i'r ddedfryd a gyhoedd- 
asid ar Grist. Heblaw hyn, yr oedd yr agwedd 
dawel, hunanfeddiannol a phenderfynol i ddy- 
oddef, ynghyd â phob amddifadrwydd o bob* 
peth tebyg i appeliad, yn Nghrist ei hun, yn. 
peri iddynt hwythau deimlo yr un modd i radd- 
au mawr. Pe buasai Efe ond yn sefyll ar y 
ffordd, ac yn appelio at eu cynnorthwy â'u cyd- 
ymdeimlad, yn y dull a chyda'r dylanwad y 



Digitized by 



Google 



Y DDÀU DDYSGYBL. 115 

gallasai Efe wneyd, buasai yno gynhwrf y fom- 
ent hono. Ond ni bu dim tebyg i hyn. " Fel 
oen yr arweiniwyd ef i'z lladdfa." Nid peth an- 
naturiol nac annysgwyliadwy ydoedd yr ysbryd 
gwrthwynebol a ddangosodd Pedr yn yr ardd ' y 
ac yr ydym yn credu fod miloedd o Gristionog- 
ion glöew a heddychlawn wedi cael mwynhad 
mawr wrth ddarllen ei hanes yn amddifadu 
gwas yr archoffeiriad o'i glust ddehau. Ond ni 
chafodd yr ysbryd hwn gefnogaeth gan Grist; 
yn hytrach cafodd Pedr gerydd ganddo ; ac wedi 
iachau clust y gwas, dangosodd pa fath ysbryd 
oedd ynddo Ef trwy roddi ei hunan i fyny i'w 
elynion ar unwaith. 

Ond y mae yn debygol mai yr hyn oedd yn 
galluogi cyfeillion Grist i fod mor dawel a llon- 
ydd yn yr amgylchiad hwn, ydoedd yr ymddir- 
ied diderfyn oedd ganddynt yn ei allu, a'u 
gobaith cryf y byddai iddo waredu ei hun o 
af ael ei elynion. Yr oedd y rhan f wyaf o honynt 
yn gwybod yn dda pa beth a allasai Efe wneyd 
os ewyllysiai. Yr oedd yno rai a fuasai yn 
llygaid-dystion iddo allu dianc o fysg y dyrfa 
fawr oedd ar f edr ei daflu dros y dibyn a'i ddin- 
ystro. Yr oedd yno eraill a f uasai yn y dyrf a 
oedd ar fedr ei gipio a'i wneuthur yn frenin, pan. 



Digitized by 



Google 



116 OFPRYMAU NEILLDÜAETH. 

y llithrodd o'u canol na wyddai neb i ba.le. Ác 
yr oedd yno ryw ychydig a welsant y rhai a 
ddaethant i'w ddal yn yr ardd yn syrthio yn 
wysg eu cef nau. Yr oedd yr holl ddygwyddiad- 
au rhyfeddol hyn wedi suddo yn ddwfn i'w 
meddyliau, ac yn cynnal eu hysbryd, ac yn creu 
dysgwyliad ynddynt y byddai iddo y tro hwn 
drachefn waredu ei hun mewn rhyw ddull 
gwyrthiol cyffelyb. Mae hyn yn rhoddi cyfrif , 
gellid meddwl, am bresennoldeb cynifer o'i gar- 
edigion ar adeg ei groeshoeliad. Fel rheol, nid 
oes ond y ràbble, pobl anniwylliedig ac isel eu 
moesau, yn myned i weled dyn yn cael ei ddi- 
enyddio. Mae dynion o deimladau uchel a 
thyner yn cadw draw ar amgylchiad felly, 
ac yn enwedig perthynasau a cheraint. Ond 
ar adeg croeshoeliad Grist, ni a gawn fod ei 
gyfeillion goreu, a'i berthynasau agosaf, hyd yn 
nod ei fam ei hun, a gwragedd eraill tyner eu 
teimladau, yn bresennoL Pa fodd yr oeddynt 
yn gallu rhoddi eu presennoldeb ar y fath am- 
gylchiad ? Wel, credu yr ydym mai ymddiried 
diderfyn oedd ganddynt yn ei allu anfeidrol, a 
dysgwyliad hyderus y byddai iddo waredu ei 
hun, a chredu y byddent yn dychwelyd adref yn 
orfoleddus. Â diammheu eu bod yn cael eu 



Digitized by 



Google 



T DDAU DDYSGYBL. 117 

cynnal gan y gobaith hwn hyd y diwedd. Hyd 
yn nod pan oedd y ddaear yn crynu dan eu 
traed, a'r meirw yn cyfodi, a'r nefoedd yn 
gwisgo ei galarwisg ar farwolaeth ei pherthynas 
agosaf, ond odid fod gobaith cryf ynddynt nad 
oedd yr holl amgylchiadau ofnadwy hyn ond 
rhyw ragbarotoad goruchel i hunan-waredigaeth 
gogoneddus ! Ond pan y Uefodd yr Iesu â llef 
uchel, " Fy Nuw, fy Nuw, paham y'm gadewaist !* 
y Uef hono a dreiddiodd fel picell trwy eu 
calonau; nid oedd ammheuaeth nad llef un 
mewn cyfyngder ydoedd. A phan giliodd y 
tywyllwch ar y nawf ed awr, a phan edrychent 
hwythau trwy eu dagrau tua'r groes, nid oedd 
yno ond y tŷ o glai wedi ei adael. Yr oedd yr 
anadl wedi myned, yr ysbryd wedi dianc, y 
galon lawn o gariad wedi darfod curo, y tafod 
aur wedi tewi am byth yn eu golwg, y wyneb 
hawddgar mor welw a'r galchen, heb yr un 
nerue yn symud, a phob tawelwch yn teyrnasu. 
Yr oedd Efe wedi marw I Ac ar yr un foment f e 
drengodd eu gobaith hwythau. Tarawodd eu 
gobaith ei droed yn ngwaelod glŷn cysgod 
angeu ! Chwi a'u gwelwch yn Uithro yn ddys- 
taw o'r dyrfa, yma ac acw, yn siomedig, gan 
guro eu dwyfronau, — 

" À'r fron yn rhy drom i'r tafod lefaru." 



Digitized by 



Google 



118 0FFRYMAU NEILLDUABTH. 

Arosodd rhyw ychydig o'i gyfeillion mwya£ ym- 
roddedig i gynnorthwyo y boneddwr Joseph o 
Arimathea, a Nicodemus, i'w gladdu. A chladd- 
edigaeth ryfedd ydoedd, ni a goeliwn. 

" Not a drum was heard, not a funeral note." 

Oladdwyd Ef mewn dystawrwydd dwfn ; mewn 
prudd-der a siomedigaeth, eto yn barchus ac yn 
anwyl. Mae yr eglwys dan ddirfawr rwymedig- 
aeth i'r boneddwyr hyny a weiniasant iddo y 
gymwynas olaf mor anrhydeddus. Nid rhyf edd 
fod y diweddar Rowland Hughes, y Methodist 
Wesleyaidd, yn arfer siarad am danynt fel Syr 
Joseph o Arimathea, a Syr Nicodemus. Diau 
iddynt gael eu hnightio gan y nef am y weithred 
hon. Nid yw yn anhawdd dyfalu pa fodd y 
treuliodd y dysgyblion y dydd canlynol, sef y 
Sabboth. Y Sabboth mwyaf prudd fu ar 
•eglwys Dduw erioed ydoedd hwn. Ni chawsant 
nemawr o orphwysdra ysbryd. Treuliasant y 
rhan f wyaf o hono, os nad yr oll o hono, mewn 
«ynfyfyrdod ar fywyd Crist, yn enwedig y tair 
blynedd olaf o'i oea Aethant dros ei holl weith- 
redoedd nerthol: troi y dwfr yn win, gyru y 
prynwyr a'r gwerthwyr o'r deml; y dyn wrth 
làn y llyn ; y dyn dall o ŷ i enedigaeth ; mab y 



Digitized by 



Google 



Y DDAU DDYSGYBL. 119 

wraig weddw o Nain; Lazarus, &c. Ceisient 
roddi cyfrif am danynt y ffbrdd hon, ac yna 
fibrdd arall; edrycheiít arnynt o'r naill gyfeir- 
iad, ac o'r llall ; ond yn y diwedd yr oeddynt yn 
gorfod dyfod i'r penderfyniad ei fod yn ŵr o 
brophwyd, galluog mewn gweithred a gair ger 
bron Duw a'r hoíl bobl. Eithr y croeshoelio — y 
inarw, oedd yn eu dyrysu yn lân. Yr oedd Efe 
yn ẃr o brophwyd, ond nid oedd yn brophwyd 
mor fawr ag yr oeddynt hwy wedi tybied ei 
f od. Tybiasent hwy mai Ef e ydoedd yr hwn a 
waredai yr Israel, — yn lle i Pilat ei ddedfrydu 
ef, y buasai efe yn dedfrydu Pilat, ac yn ei 
anfon gartref i Rufain. Ond fel arall y trodd 
hi allan, a chawsant eu siomi. A diammheu i'r 
Arglwydd Iesu syrthio yn eu golwg y Sabboth 
hwnw. Ac ni f u byth yn dda ganddynt am yr 
hen Sabboth ar ol hyny. Aeth rhy w ddiflasdod 
ar y seithf ed dydd byth wedi hyn ; ac yn fuan 
iawn newidiwyd y Sabboth o'r seithfed dydd i'r 
dydd cyntaf. 

T dydd canlynol ydoedd y " dydd hwnw " yr 
oedd y ddau ddysgybl yn myned tuag Emmaus 
— tref oddeutu wyth milldir o JerusaJem. Yr 
oedd y dydd wedi cerdded ymhell i'r prydnawn 
cyn iddynt gychwyn o Jerusalem. Yr oedd 



Digitized by 



Google 



120 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

rhyw newyddion cyffrous wedi eu cadw yn y 
ddinas y rhan f wyaf o'r diwrnod. Mae yn debyg 
fod y ddau ddysgybl hyn yn gyfeillion myn- 
wesol o'r blaen ; ond ni buont gymaint cyf eillion 
ag oeddynt y " dydd hwnw." Mae prof edigaeth 
a thrallod yn agoshau dynion at eu gilydd. Mae 
marwolaeth cyfaill neu berthynas yn peri i 
ddynion anghofio y mân wahaniaeihau fydd 
rhyngddynt Mae llai o ffug, llai o'r ymddang- 
osiadol, o'n cwmpas pan y byddwn mewn hel- 
buL Ni fedr dyn ddynwared neu actio pan yn 
ngafael gwir drallod; ac ni fedr oddef edrych 
ar hyny yn neb arall ychwaith. Ac mewn 
profedigaeth, hynod mor graff ydy w dyn i gan- 
fod y gwahaniaeth rhwng gwir gydymdeimlad 
a'r dynwarediad o hono. Os oedd rhyw fân 
wahaniaethau rhwng y ddau ddysgybl hyn yn 
flaenorol, yr oeddynt i gyd wedi eu claddu yn 
medd newydd Joseph. A phan yn nyfnder 
profedigaeth, bydd yn dda gan ddyn gyfarfod 
âg un o gyflelyb feddwl, er mwyn cael arllwys 
ei deimlad iddo. 

"Ac wele dau o honynt oedd yn myned y 
dydd hwnw i dref a'i henw Emmaus." Dech- 
reuasant ar unwaith ymddyddan am yr holl 
bethau hyn a ddygwyddasent Ni bu yno f awr 



Digitized by 



Google 



Y DDAU D TSGYBL. • 121 

o son am yr hîn, ac am amgylchiadau pobl eraill. 
Ac yr oeddynt wedi eu llyncu i fyny yn gymaint 
gan yr ymddyddan, fel na ddarfu iddynt sylwi 
ar unwaith fod yno ŵr dyeithr yn cerdded wrth 
eu hochr. Ac wedi iddynt sylwi, nid adnabu- 
asant Ef. O bosibl ei bod yn dechre ty wyllu fel 
nad allent sylwi arno yn graff; neu hwyrach 
fod y person oedd yn cyd-deithio â hwynt wedi 
myned dan ryw gymaint o gyfnewidiad, ac nad 
oedd yn hawdd ei adnabod. Neu fe aUai fod 
yno ryw lèn wedi ei thaflu dros eu cyd-deithiwr, 
neu ynte dros eu llygaid hwy, fel nad allent ei 
adnabod Ef : " eithr eu Uygaid hwynt a attal- 
iwyd fel nas adwaenent ef." Pe buasent wedi 
ei adnabod ar unwaith, buasai hyny yn andwyo 
yr esboniad gogoneddus a gawsant ganddo arno 
Ef ei hun. " Ac ef e a ddy wedodd wrthynt, Pa 
ryw ymadroddion y w y rhai hyn yr ydych yn 
eu bwrw at eu gilydd, dan rodio, ac yn wyneb- 
drist? Ac un o honynt, a'i enw Cleopas, gan 
ateb a ddy wedodd wrtho, A wyt ti yn unig yn 
ymdeithydd yn Jerusalem, ac ni wybuost y 
pethau a wnaethpwyd ynddi hi yn y dyddiau 
hyn ?" Hwyrach mai y demtasiwn y mae dyn 
yn fwyaf parod i syrthio iddi mewn amgylch- 
iadau cynhyrfus, ydyw bod yn hunan-dybus 



Digitized by 



Google 



122 # OFFRYMAU NEILLDUAETU 

{conceited). Mae swn rhywbeth felly yn ngeir- 
iau Cleopas. Yr oedd yn synu at anwybodaeth 
y gẃr dyeithr. Yr oedd yn caniatau iddo holl 
anfanteision " ymdeithydd " i ddyfod i wybod 
amgylchiadau a dygwyddiadau y wlad yr oedd 
yn ymdeithio drwyddi; ond er hyn i gyd yr 
oeddynt yn gorfod dyfod i'r penderfyniad mai 
Efe ydoedd yr unig un anwybodus o'r "pethau" 
a ddygwyddasent. " Ac ef e a ddy wedodd wrth- 
ynt, Pa bethau ?" Pwy a wyddai cystal ag Ef 
am y "pethau?" Er mai Efe ydoedd arwr a 
chanolbwynt mawr yr holl bethau hyn a ddyg- 
wyddasent, hoffai glywed dau o'i ddysgyblion 
distadl yn adrodd yr hanes. Teimlodd y ddau 
ddysgybl ar ol hyn, ni a goeliwn, lawer o gywil- 
ydd ddarfod iddynt erioed anturio adrodd yr 
hanes wrtho, ac iddynt wneyd y gwaith mor 
drwstan. " Hwythau a ddy wedasant wrtho, Y 
pethau ynghylch Iesu o Nazareth, yr hwn oedd 
ẃr o brophwyd, galluog mewn gwcithred a gair 
ger bron Duw a'r holl bobl ; a'r modd y traddod- 
oJd yr archoffeiriaid a'n lly wodraethwyr ni ef i 
farn matwolaeth, ac a'i croeshoeliasant ef. Ond 
yr oeddym ni yn gobeithio mai efe ydoedd yr 
hwn a waredai yr Israel." Fe ddarfu i ni, ei 
gyf eillion penaf , synied yn rhy uchel am dano, a 



Digitized by 



Google 



Y DDAU DDYSGYBL. 123 

chawsom ein siomi ynddo. Gwnaeth lawer o 

ddaioni a chymwynasau dirifedi tra y bu yn 

myned a dyfod yn ein plith, ac y mae genym 

adgoíion melus am dano. Ond yr oedd ei ddi- 

wedd yn ddyeithr iawn i ni, ac yn hollol groes 

i'n dysgwyliadau. " Ac heblaw hyn oll, heddy w 

yw y trydydd dydd er pan wnaethpwyd y 

pethau hyn." Mae mwy o gynhwrf yn Jeru- 

salem heddyw nag oedd yno echdoe. Bu rhai 

gwragedd o honom ni wrth y bedd cyn iddi 

oleuo bron, ac y maent hwy yn dywedyd, 

4í weled o honynt weledigaeth o angylion, y rhai 

a ddywedasant ei fod ef yn fyw." Ond ni 

ddarf u i ni gredu un gair o'r hyn a ddy wedent 

Yr oedd eu hystori f el gwegi yn ein golwg. Fe 

grêd y gwragedd yma agos unrhyw beth. Mae 

yn wir i rai o honom ni, y gwŷr, fyned at y bedd 

ä'ì gael yn wag fel y dywedasai y gwragedd; 

4< ond ef nis gwelsant," ac ni welant mo hono 

mwy, goeliwn ni. Pan ddeallasom oddiwrth y 

rhai y gallem roddi rhy w ymddiried yn eu gair 

fod y bedd yn wag, bu raid i ni gredu fod 

rhywun wedi bod wrth y gwaith, ac mai goreu 

po gyntaf i ni fyned tua chartref , rhag i'r am- 

ryfusedd diweddaf fod yn waeth na'r cyntaf. 

Ymddengys mai dyna ydoedd ysbryd yr ad- 



Digitized by LiOOQ lC 



124 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

roddiad a roisant i Orist o'r pethau a ddygwydd- 
asent A pha ryfedd oedd iddo Ef eu hateb 
mewn geiriau cryfionî "O ynfydion a hwyr- 
frydig o galon i gredu yr holl bethau a ddy wed- 
odd y prophwydi! Onid oedd raid i Grist 
ddyoddef y pethau hyn, a myned i mewn i'w 
ogoniant ?" O'r braidd na buasem yn dysgwyl 
iddynt gyffroi wrth glywed gŵr dyeithr o ym- 
deithydd yn eu galw yn " ffyliaid," ac yn diraddio 
eu cydnabyddiaeth â'r prophwydi. Ond ni ddy- 
wedasant yr un gair. Yr oedd rhy wbeth yn ei 
lais a'i ddull oedd yn rhoddi iddo awdurdod i 
siarad felly. "A chan ddechre ar Moses, a'r holl 
brophwydi, efe a esboniodd iddynt yn yr holl 
Ysgrythyrau y pethau am dano ei hun." 

Pa fodd y bu, tybed, na welodd ysbrydoliaeth 
yn dda roddi i ni yr esboniad gogoneddus hwn'? 
Pa f odd y bu na chaf odd ond " dau " y gyf ran 
f wyaf dyddorol, o bosibl, o holl eiriau ein Har- 
glwydd tra y bu ar y ddaear ? Mae miloedd ar 
filoedd o galonau wedi bod yn " llosgi " gan ras- 
lonrwydd ei eiriau Ef ar y mynydd; ac ai 
"dwy" galon yn unig a fwriadwyd i "losgi" 
gan nerth a dysgleirdeb effeithiol yr esboniad o 
Jerusalem i Emmaus ? Na, ni a gredwn fod yr 
esboniad hwn, ynghyd â'i holl eiriau anargraff- 



Digitized by 



Google 



Y DDAÜ DDYSGYBL. 125 

edig, yn cael gofalu am danynt yn llyfrgell Duw! 

Diau f od rhyw amcan uchel mewn golwg wrth 

gadw yr esboniad hwn oddiwrthym; ond ein 

crêd y w, y buasai ei gael yn annrhaethol werth- 

fawr. Er mor ragorol a gwerthfawr ydyw y 

lliaws esboniadau hen a diweddar, ni ddigia neb 

wrthym am ddyweyd y buasem yn eu haberthu 

i gyd er mwyn etif eddu hwn. Yr oedd ei effaith 

yn llesmeiriol ar y ddau ddysgybl. Cyrhaedd- 

asant ben eu taith heb yn wybod iddynt bron. 

Ond nid oeddynt am ollwng eu gafael o esbon- 

iwr mor rhagorol, mwy nag yr oedd Jacob am 

ollwng ei af ael o'r angel, heb y f endith. " Ac 

yntau a gymerth arno ei fod yn myned ymhell- 

a*h." 

" One touch of nature makes the whole world akin." 

Pan oedd y dysgyblion yn flin arnynt yn rhwyf o, 
cerddodd yr Iesu atynt ar y môr i'w gwaredu, 
w ac a fynasai fyned heibio iddynt," er mwyn 
rhoddi cyfleusdra iddynt i waeddi ar ei ol. Ar 
ol ei adgyfodiad nid oedd wedi ymwadu yn 
llwyr â neillduolion y natur ddynol. Nid oedd 
eisieu myned gam ymhellach na chartref y ddau 
ddysgybl; ond efe a gymerth arno fyned ym- 
hellach, er mwyn rhoddi cyfleusdra iddynt i'w 
annog i aros gyda hwy. Onid ydyw yr ym- 



Digitized by LiOOQ lC 



J 



126 OFPRYMAU NEILLDTTAETH. 

ddygîad hwn o eiddo Crist yn un o'r cyffyrdd- 
iadau mwyaf prydferth yn ei holl hanes ar ol ei 
adgyfodiad ? "A hwy a'i cymhellasant ef, gan 
ddywedyd, Aros gyda ni, canys y mae hi yn 
hwyrhau, a'r dydd yn darfod." Nid oeddynt 
wedi digio wrtho am eu galw yn ynfydion. u Ac 
efe a aeth i mewn i aros gyda hwyntr A darfu 
ac ef e yn eistedd gyda hwynt, efe a gymerodd 
fara ac a'i bendithiodd, ac a'i torodd, ac a'i 
rhoddes iddynt; a'u llygaid hwynt a agorwyd, 
a hwy ai hadnabuant ef ; ac efe a ddiflanodd 
allan o'u golwg hwynt." 

Adroddir am Siôr y Trydydd yn clywed 
rhywun yn chware ar y t berdpneg, ac wedi 
gwrando yn astud am enynd, yn tori allan 
mewn teimlad cyffrous, "It muat be RaTtdel or 
hi8 gho8t." Nid hwnw oedd y tro cyntaf i'r hen 
frenin gly wed Handel yn chware ar y berdoneg. 
Ac nid hwnw ydoedd y tro cyntaf i'r ddau 
ddysgybl weled yr Arglwydd Iesu yn bendithio 
ac yn tori bara. Dylifodd mil o adgofion melus 
i'w meddyliau. Nid oedd ganddynt ammheu- 
aeth, erbyn hyn, nad hen Fendithiwr y pum' 
torth a'r ddau bysgodyn oedd ger eü bron. u A 
hwy a ddy wedasant wrth eu gilydd, Onid oedd 
ein calon ni yn llosgi ynom tra yr ydoedd efe 



Digitized by 



Google 



Y DDAU DDYSGYBL. 12T 

yn ymddyddan â ni ar y ffordd, a thra yr yd- 
oedd ef e yn agoryd i ni yr Ysgrythyrau ? A 
hwy a godasant yr awr hono ac a ddychwelas- 
ant i Jerusalem." 

Adnabuasant Ef pan yr oedd yn yr act o dori 
y bara, a diau iddynt ddychwelyd i Jerusalem 
çyn swpera. Wedi ymborthi yn helaeth ar y 
Bara a ddaeth i waered o'r nef, nid oedd gan- 
ddynt nemawr flas ar y bara naturiol. Y mae y 
sefyllfa hono, pan y mae cymaint o oleuni ys- 
brydol yn dylifo i enaid dyn nes peri iddo 
anghofio a diystyru angenrheidiau naturiol, yn 
sefyllfa ag y gallwn yn hawdd genfigenu wrthi. 
Gorchwyl hawdd j'r ddau ddysgybl ydoedd 
dychwelyd i Jerusalem cyn swpera, pan oedd 
ganddynt newyddion mor gysurus i'w hadrodd. 
Yr oedd eu calonau mor ysgeif n f el na theimlent 
eu traed danynt Yr oedd un arall yn dych- 
welyd i Jerusalem yr un adeg. Hwyrach ei fod 
yn cydgerdded â hwynt, ac yn ymddifyru wrth 
ganfod y cyfnewidiad mawr yn eîfhymddyddan. 
Ac os llonwyd eu hysbryd pan adnabuasant Ef 
ar doriad y bara, yr oedd eu Uawenydd yn gyf- 
lawn pan gyfarfuasant âg Ef drachefn yn Jeru- 
salem yn cyhoeddi tangnefedd iddynt. 

Diau ei fod yn gwestiwn pwysig ar feddyliau 



Digitized by 



Google 



128 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

dysgyblion Crist wedi iddynt ddeall i sicrwydd 
ei fod wedi adgyfodi — A oedd Efe yn dal yr un 
un o ran ei deimladau tuag atynt? A ailent 
hwy neshau ato gyda'r un hyder? A oedd ei 
adgyfodiad wedi peidio effeithio cyfnewidiad 
hollol ynddo, fel ag i beri iddo edrych gyda dir- 
myg arnynt o herwydd eu hanffyddlondeb yn ei 
oriau olaf . 

Yr oedd yna gyfnewidiad; ond nid y cyfnew- 
idiad y gallasent hwy yn hawdd ei ofni. Cyn 
ei farwolaeth, y "dull dyn" oedd fwyaf amlwg; 
ond ar ol ei adgyf odiad, y " ffurf Duw " a ddeuai 
fwyaf i'r golwg. Yr oedd yr hyn oedd yn 
naturiol iddo cyn ei farwolaeth yn awr yn 
wyrthiol iddo, a'r hyn oedd wyrthiol iddo yn 
awr yn naturioL Cyn ei farwolaeth yr oedd 
ganddo gartref yn Capernaum ; ond ar oì ei ad- 
gyf odiad hawdd y gallasent of yn iddo, " Athraw» 
pa le yr wyt yn trigo?" Y cwbl a allasent 
ddy weyd wrth Thomas ydoedd, " Ni a welsom yr 
Arglwydd." Nid allent ddy weyd fel Nathanael 
wrth Philip, "Tyred a gweL" Ni wyddent ei 
ddyf odiad i mewn na'i fynediad allan. Yr oedd 
yn aml yn eu plith heb iddynt ei weled yn dy- 
fod i fewn, ac wedi eu gadael heb iddynt ei 
weled yn myned allaru Ond er yr holl gyfnew- 



Digitized by LiOOQ lC 



Y DDAU DDYSGYBL. 129 

idiad hwn yn null ac ymddygiad Crist, yr oedd 
yn foddhad annrhaethol i'w ddysgyblion ganf od 
nad oedd dim cyfnewidiad wedi cymeryd Ue yn 
^i garedigrwydd a'i ras tuag atynt. A sicr y w 
pe buasai yr adnod hono mewn bod ar y pryd, 
mai hi a f uasai profiad y rhan fwyaf o honynt 
yn y society ganly nol : " Iesu Grist ddoe a heddy w 
yr un, ac yn dragywydd." Yn wir, yr oedd Efe 
yn ymddangos yn f wy tirion a graslawn, os oedd 
hyny yn bosibl, ar ol ei adgyfodiad, nag ydoedd 
cyn ei farwolaeth. Os nad oedd cymaint o'r 
cydraddoldeb esmwyth hwnw oedd yn ei nod- 
weddu yn ei fywyd blaenorol i'w ganfod ynddo, 
yr oedd hyny yn codi oddiar natur pethau, ac 
nid oddiar ddim cyfnewidiad a gÿmerasai le yn 
«i deimladau tuag atynt Yr oedd cariad a llaw- 
■enydd Mair Magdalen yn rhedeg drosodd pan 
adnabyddodd hi Ef ar ol ei adgyfodiad ; ac nid 
digon oedd ganddi waeddi " Rabboni," ond myn- 
asai gymeryd gafael ynddo rhag iddo ddianc 
«ilwaith oddiwrthi. "Na chyíFwrdd â ^1," 
medd Crist. A wyt ti, yr hon oeddit ychydig 
^amser yn ol yn gartrefle saith o gythreuliaid, yn 
meiddio cymeryd gaf ael ynof fi ? na 1 nid yn 
yr ysbryd yna yr oedd Crist yn Uefaru: yn 
hy trach, Na chyffwrdd â mi yn y dull jnia ; paid 



Digitized by LiOOQ lC 



130 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

a bod mor gyffrous. " Ni ddyrchefaás i efco at fy 
Nhad." Nid hwn yw y tro olaf i mi ymweled & 
chwi. Mi fyddaf gyda chwi eto, yn awr ac eil- 
waith, am chwech wythnos. "Eithr dos at fy 
mrodyr a dywed wrthynt, Tr wyf fi yn dyrch- 
afu at fy Nhad i a'ch Tad chwithau." Dywed 
wrthynt am wneyd yn fawr o'm cymdeithas. O 
y fath dynerwch sydd yn yr enw yna : " fy 
mrodyr." Yn nechreuad ei weinidogaeth, "gweis- 
ion " y galwai Ef e hwynt ; ychydig wedi hyny^ 
u dysgyblion ;" a chyn ei farwolaeth, "cyfeill- 
ion ;" ond ar ol ei adgyf odiad, " fy mrodyr." 

Fel ffrwyth adgyfodiad Crist, cymerodd cyf- 
newidiad pwysig arall le, sef yn syniadau ei 
ddysgyblion am dano. Os parodd ei f arwolaeth 
iddynt feddwl llai o hono, dyrchaf wyd Ef yn 
annhraethol yn eu meddwl yn ngoleuni ei ad- 
gyfodiad. Yr adgyfodiad oedd yr allwedd a 
agorodd iddynt holl ddirgelwch ei fywyd. Yr 
hyn oedd iddynt o'r blaen yn ddammeg anesbon- 
iadwy, a ddehonglwyd yn awr mewn goleuni 
tanbaid. Ac nid rhyfedd fod yr apostolion yn 
gosod y f ath bwys ar ddilysrwydd ei adgyf od- 
iad. Oblegid " os Crist ni chyfodwyd, ofer yn 
wir yw ein pregeth ni, ac of er hef yd yw eich 
fiydd chwithau." 



Digitized by LiOOQ lC 



MR. JONES Y SHOP Á GEORGE RHODRIC. 131 



CY7AERIADAU AETHODISTAIDD, 



L 

MR JONES Y 8H0P A GEORGE RHODRIO. 

/yi AE yn debyg fod rhyw wir yn y dywediad 
L V fod pawb yn fawr yn ei ffordd ei hun. 
Eglur yw nad yr hyn ydyw dyn ynddo ef ei 
hun sydd yn ei wneyd yn fawr, ond yr hyn 
ydyw o'i gymharu â phobl eraill yn yr un ardal 
ag ef . Mae a fyno lle gryn lawer âr hyn sydd 
yn cyfansoddi mawredd mewn dyn. Ni byddai 
yr hwn a ystyrir yn fawr mewn un gymydog- 
aeth ond bychan a disylw mewn cymydogaeth 
arall. Ar yr un pryd, ni byddai yn gyfiawn 
ynom gcisio difeddiannu dyn o'i fawredd ar y 
dybiaeth na byddai yn fawr pe symudai i ardal 
arall. Annheg i'r eithaf a fyddai ceisio tynu un 
iod nac un tipyn oddiwrth fawredd John Jones, 
neu fel yr adwaenir ef gan ei gymydogion, Mr» 



Digitized by LiOOQ lC 



132 OFFRTMAU NEILLDUAETH. 

Jones y sJiop. Os na chafodd fanteisíon addysg 
yn more ei oes, nid ei fai ef oedd hyny. Pe 
cawsai hwynt, dilys y buasai wedi gwneyd defn- 
ydd da o honynt. Gan fod yr ardal lle y trig- 
ianna yn un boblogaidd, a llawer o weithf eydd 
ynddi, darfu iddo mewn amser cymhariaethol 
fyr, trwy ddiwydrwydd, gyrhaedd sefyllfa ag yr 
«drychid arno gan ei gymydogion f el M dyn pur 
dda arno." Dechreuodd gadw ehop mewn tŷ 
Ued fychan; ac am rai wythnosau meddyliodd 
mai ei chadw hi a fyddai raid iddo, ac na ddeuai 
y shop byth i'w gadw e£ Ond trwy brynu yn 
y farchnad ore, a gwerthu am brisiau rhesymol, 
daeth yn fuan yn fasnachwr llwyddiannua 
Wedi cyrhaedd sefyllfa gysurus, fel pob dyn caU 
cymerodd ato gymhar bywyd. Merch ydoedd 
hi i amaethwr cefnog yn y gymydogaeth, yrhon, 
heblaw ei bod wedi cael addysg dda, oedd fein- 
wen landeg a hardd. Os oedd llawer o fân 
f asnachwyr yn cenfigenu wrth Mr. Jones am ei 
lwyddiant blaenorol, yr oedd mwy o ddynion 
ieuainc yr ardal yn cenfigenu wrtho am ei 
lwyddiant diweddaf hwn; oblegid edrychid ar 
Miss Richards — canys dyna oedd ei henw mor- 
wynol — f el y f erch ieuanc fwyaf priodadwy yn 
y lle; ac nid oedd gan ei gelynion penaf ddim 



Digitized by 



Google 



MR. JONES Y SHOP A GEORGE RHODRIC. 133 

mwy o ddrwg i'w ddyweyd am dani na'i bod 
"braidd yn uchel ei ffordd," ac hwyrach fod 
rhyw gymaint o sail i'r cyhuddiad hwn. 

Y cyntaf yn yr ardal i deimlo effeithiau priodas 
Mr. Jones ydoedd George Rhodric, y teiliwr; 
canys hyd yn hyn buasai Mr. Jones yn gwsmer 
rhagorol iddo ; ac yr oedd y siopwr yn dyf od i 
fyny ymhob ystyr â drychfeddwl y dilledydd 
am gwsmer da, sef yn un oedd yn gwisgo llawer 
o ddillad, un hawdd ei ffitio, un hawdd ei foddio ; 
ac un yn talu arian parod yn ddirwgnach. Pan 
ddaeth y si allan gyntaf am y briodas, nid oedd 
neb yn fwy zelog yn seinio clodydd doethineb 
dewisiad Mr. Jones na George Rhodric; ac yn 
ddystaw bach rhyngddo ag ef ei hun, dysgwyliai 
ysglyfaeth nid bychan ynglŷn â'r amgylchiad; 
ac er iddo, pan agoshaodd yr amser, gael ei siomi 
yn y peth diweddaf, nid allai lai na chanmawl 
cynnildeb Mr. Jones, pan adgofiodd mai yn ddi- 
weddar iawn y gwnaethai efe suit newydd iddo, 
ac fod hono yn un eithaf pwrpasol i'r amgylch- 
iad Üapus, er, ar yr un pryd, yr oedd yn gorfod 
cyfaddef wrth ei brentis na buasai neb yn beio 
Mr. Jones am gael suit newydd gogyfer a'i 
briodas. Ond pa faint oedd ei brofedigaeth, pan 
ddeallodd, mewn ymddyddan à gwas i Mr. Jones 



Digitized by 



Google 



134 OFFBYMAU NEILLDUAÊTH. 

y noson cyn y briodas, fod ei feistr wedi cael 
dillad newydd o'r dref fawr nesaf ? Yr oedd 
naill ai yn rhy synwyrol, neu ynte yr oedd y 
brofedigaeth yn ormod iddo allu dy weyd Uawer ; 
ond aeth adref â'i ben yn ei blŷf. Yr oedd 
ganddo faner o ganfas wedi ei pharotoi, a'r geir- 
iau " Llwyddiant i'r pab ieuanc" wedi eu 
gwneyd o wlanen goch a'u gwnîo yn ^ywrain 
arni, yr hon a fwriadasai gwhwfanu o ffenestr y 
lloffl ddydd y briodas ; ond ar ol yr ymddyddan 
y cyf eiriwyd ato, lapiodd hi i fyny mewn papyr 
Uwyd hyd ryw amgylchiad dyfodol. Yr oedd 
yn dda ganddo, erbyn hyn, nad oedd wedi rhoi 
enwau y pâr ieuanc ar y f aner, fel y bwriadasai 
ar y cyntaf. Sylwyd, ddydd y briodas, gan y 
cymydogion, na ddaeth George Rhodric na'i 
brentis allan o'r tŷ; a'r rheswm a roddid am 
liyny oedd eu bod yn rhy brysur. Yr oedd hyn 
yn brof edigaeth f awr i'r prentis, gan y rhoddid 
tê a bara brith i blant yr Ysgol Sul gan gyfeill- 
ion Mr. a Mrs. Jones ; ond gwnaed i fyny iddo 
am hyny, i raddau, trwy i'w feistr roddi iddo 
dair ceiniog am aros i mewn, ac addewid am 
holiday y dydd Llun canlynoL Er na ddaeth 
George Rhodric allan o'r tŷ ddydd y briodas, 
tystiai y prentis ddarfod iddo, pan oedd y priod- 



Digitized by LiOOQ lC 



MR. JONES Y SHOP A GEORGE RH0DRIC. 135 

fab a'i wraig yn pasio ei dŷ, edrych yn ddirgel- 
aidd trwy y ffenestr; ond yr unig eiriau y 
clywodd y prentis ef yn ddyweyd oeddynt, 

" Wel, f uasai raid iddo ddim myned i Gaer i 

gael y rhai yna." 

Yr oedd gan Rhodric ychydig edmygwyr, y 
rhai a fynychent ei weithdy, i wrandaw ar ei 
ddoethineb, ac i gael " pibellaid w Nid allai y 
rhai hyn lai na nogio eu penau, i ddangos eu 
cymeradwyaeth, pan y byddai y dilledydd yn 
siarad yn awgrymiadol ac mewn hanner brawdd- 
egau. " Son yr oeddych," meddai, " am briodas 
Mr. Jones. Wel, dyma ydi fy meddwl i, — y 
dylai dyn fod yn ddyn, ac nid cael ei lywod- 
raethu gan ei wraig. Mae arian yn burion yn 
eu Ue ; ond nid arian ydi pobpeth. 'Does gen i 
ddim i'w ddy weyd am Mr. Jones ; ac am Mrs. 
Jones — wel, nid fy lle i ydi dyweyd dim." Nid 
yn yr awgrymiadau hyn a'r cyffelyb, yn unig, y 
canfyddid y cyfnewidiad yn syniadau George, 
mewn perthynas i'w barchedigaeth i Mr. Jones, 
ond gwnai ei ymddangosiad ar achlysuron cy- 
hoeddus. Tn flaenorol, pan y gelwid ar Mr. 
Jones i " ddy weyd gair " ar unrhy w f ater, byddai 
Rhodric fel pe buasai yn llyncu pob gair a 
ddeuaá o'i enau, ac yn porthi y gwasanaeth yn y 



Digitized by LiOOQ lC 



136 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

fath fodd fel ag y buasai dyn llai synwyrol na 
Mr. Jones yn ymfalchio, ac yn myned i feddwl 
llawer o'i ddawn ; ond ar ol yr amgylchiadau y^ 
cyfeiriwyd atynt, byddai Gcorge Ehodric naill 
ai yn ymddangos mewn myfyrdod dwfn neu 
ynte yn troi dalenau y llyfr hymnau. 

Buasai yn beth i ryfeddu atQ pe na buasai 
cysylltiad newydd Mr. Jones â theulu oedd yn 
dda arnynt, ag yntau ei hun eisoes mewn am- 
gylchiadau cysurus, heb effeithio rhyw gymaint 
ar f anteision ac ymddangosiad ei fasnachdy. Nid 
hir y bu, pa fodd bynag, heb wneyd y tŷ yn 
Uawer helaethach, a'r shop yn Uawer mwy cyf- 
leus a golygus. Ond yr hyn a synodd rai o'r 
cymydogion fwyaf oedd y cyf newidiad yn y sign 
uwch ben y faelfa. Yr hyn a arferai fod ar yr 
hen 8ign oedd, " J. Jones, Orocer. Licensed to 
8ell Tóbacco" Ond ar y sign newydd, yr hon 
oedd gymaint ddwywaith a'r un flaenorol, yr 
oedd, " J. R. Jones, Provision Merchant" Caf odd 
rhai o'r ardalwyr diniwed eu twyllo yn hollpl 
pan welsant y 8Ìgn newydd. Tybiasant ar un- 
waith fod Mr. Jones yn bwriadu gadael y gym- 
ydogaeth, a myned i fyw ar ei arian, a'i fod yn 
parotoi y shop i ryw berthynas agos iddo, ac y 
byddai'r fasnach yn rhywbeth hollol wahanol i'r 



Digitized by 



Google 



MR. JONES Y SHOP A GEORGE RHODRIC. 137 

hyn oedd wedi arfer a bod, hyd nes yr aeth rhai 
o honynt at George Rhodric. " Wel, yr ydych 
yn rhai diniwed, bobl bach," ebe f e ; " oni wydd- 
och beth ydyw y Uythyren gyntaf yn enw 
teulu Mrs. Jones ? ac oni wyddoch f od yr enw J. 
Jones yn enw common iawn — annheilwng o ddyn 
cyfoethog ? 'Does dim eisieu i neb ddeyd wrtha 
i pwý sydd wedi bod wrth y gwaith yna. Mae 
Mr. Jones yn ddyn da ; ond y mae llawer dyn 
da cyn hyny wedi cael ei andwye gan ei wraig. 
Mi feder balchder wneyd ei ffordd i le gwledig 
f el hyn, yr un fath ag i Lunden. Dyna meddwl i." 

Afreidiol yw dyweyd fod sylwadau ac aw- 
grymiadau George Rhodric wedi taflu y fath 
oleuni ar y cyfnewidiadau y cyfeiriwyd atynt 
nes Uwyr foddloni meddyliau ei edmygwyr ar 
sefyllfa pethau, ac fod ei dreiddgarwch a'i 
ddoethineb yn fwy yn eu golwg nag erioed ; ac 
ni ddarf u un o honynt ddychymygu am foment 
fod un gair a ddywedodd yn tarddu oddiar 
genfigen. 

Teg ydy w hysbysu y darllenydd mai nid trwy 
lygaid George Rhodric yr edrychai mwyafrif 
cymydogion Mr. Jones,ac yn enwedig pobl y capel, 
ar y cyfnewidiadau a gymerasent le yn ei am- 
gylchiadau. Gan fod yr eglwys y perthynai Mr. 



Digitized by LiOOQ lC 



138 OFFRYMÀU NBILLDÜAETH. 

Jones iddi yn cael ei gwneyd i fyny gan mwyaf 
o bobl lled dlodion, yr oedd efe, er ys amser 
bellach, yn gefn mawr iddi mewn ystyr arianol; 
ac yr oedd y parch a delid iddo yn gyffredinol 
gan yr eglwys yn tarddu, nid yn gymaint oddiar 
yr ystyriaeth ei fod yn uwch mewn ystyr fydol 
na'r cyffredin o honynt hwy, ond oddiar anwyl- 
deb dwfn a gynnyrchwyd gan ei garedigrwydd, 
ei haelioni crefyddol, a'i gymeriad gloew. Credu 
yr ydym y buasai William Thomas, y pen blaenor, 
yn tori ei galon pe dygwyddasai i amgylchiadau 
gymeryd Mr. Jones o'r gymydogaeth, gan fel yr 
oedd yn ei garu fel y cyfaill goreu y cyfarfydd- 
odd âg ef ar y ddaear. Gan i ni son am William 
Thomas, mae efe yn teilyngu i ni ei ddwyn i 
bennod aralL 



Digitized by LjOOQ lC 



MR. JONES Y SHOP A WILLIAM THOMAS. 139 



II. 

MR JONES T SHOF A WILLIAM THOMAS. 

TUA'R adeg yr ydym yn ysgrifenu yn ei 
gylch, nid oedd ar yr eglwys y pertbynai 
Mr. Jones iddi ond dau flaenor yn unig, ac ed- 
rychid ar William Thomas fel y pen blaenor. 
Ennillodd y swydd, a'r uchafiaeth yn y swydd, 
yn gwbl yn rhinwedd purdeb ei gymeriad ac 
ysbrydolrwydd ei grefydd. Gweithiwr mewn 
ffermdy a fuasai ei dad o'i flaen, a gweithiwr yn 
yr un man ydoedd yntau. Nid ennillasai erioed 
fwy na deunaw swllt yn yr wythnos. Magasai 
loned tŷ o blant, ac o angenrheidrwydd ni chod- 
odd yn ei fywyd uwchlaw prínder. Ond er hyn, 
yr oedd efe, yn ddiau, y cyfoethocaf tuag at 
Dduw yn yr holl gymydogaeth; ac ni theimlodd 
tangfa anghen erioed ond fel yr oedd yn anfan- 
tais ynglŷn â chrefydd. Yn y wedd hon teimlodd 
i'r byw, a llawer tro y llifodd y dagrau dros ei 
ruddiau am na f edrai roddi Uetty i bregethwr, 



Digitized by 



Google 



140 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

na chyfranu fel y dymunai at ryw achos y 
byddai ei galon yn llosgi am ei lwyddiant. Er 
cymaint oedd y gwahaniaeth yn eu sefyllf a f yd- 
ol, Uawer tro y teimlasai Mr. Jones yn y cyfar- 
fodydd eglwysig y buasai yn barod i roddi ei 
shop a'i holl eiddo am grefydd ac ysbrydolrwydd 
William Thomas. 

Bhwng fod Mr. Jones wedi bod mor gaeth i'w 
fasnach, a William Thomas yn byw bellder o 
ddwy filldir mewn diffeithwch yn y wlad, ni bu- 
asai y blaenaf erioed yn nhŷ y diweddaf, eriddo 
addaw iddo ei hun y pleser hwnw ugeiniau o 
weithiau. Ond un prydnawngwaith, yn mis 
Mehefin, cyfeiriodd Mr. Jones ei gamrau tuag 
yno ; ac wedi dyf od o hyd i babell yr hen bererin, 
safodd am enyd mewn syndod yn edrych arno. 
Er ei fod yn weddol gydnabyddus âg amgylch- 
iadau W. Thomas, ni feddyliodd erioed ei fod yn 
preswylio mewn annedd mor ddiaddurn ; ac nid 
allai lai, yn yr olwg arno, na gofyn iddo ei bun, 
wrth adgofio y gwleddoedd a fwynhasai yn 
nghymdeithas ei breswylydd, ai onid oedd isel- 
der sefyllfa a chyfyngder amgylchiadau yn 
fanteisiol i adgynnyrchu ysbryd yr Hwn nad 
oedd ganddo le i roddi ei ben i lawr ? " Tŷ a 
siamber," f el y dy wedir, oedd yr annedd, a thò 



Digitized by 



Google 



MR. JONES Y SHOP A WILLIAM THOMAS. 141 

gwellt arno. Yr oedd gwàl isel o'i flaen, a llid- 
iart bychan gyf erbyn a drws y tŷ. Yr oedd yn 
hawdd gweled oddiwrth y Uestri a'r celfioeddynt 
ar hyd y wàl, eu bod yno am nad oedd ystafell 
briodol i dderbyn y cyfryw oddimewn. Ar y 
naill ochr i'r tŷ yr oedd gardd f echan a thaclus ; 
ar yr ochr arall yr oedd pobty, o wneuthuriad 
diammheuol y preswylydd, neu ynte un o'i hyn- 
afiaid. Ar ben simdde yr adeilad yr oedd padell 
bridd heb yr un gwaelod iddi, ac wedi ei throi 
â'i gwyneb yn isaf. Ychydig y naill du yr oedd 
ádeilad bychan arall, Ue y porthid un o hiliog- 
aeth creaduriaid rhochlyd gwlad y Gadareniaid. 
Yr oedd yr adeilad hwn yn ddiweddarach o ran 
arddull na'r tŷ annedd, gan fod iddo loffl a 
mynediad i mewn iddi o'r tu allan, lle y cysgai 
rhyw arall o greaduriaid, ac o ba le hefyd y 
clywid, yn oriau cyntaf y bore — gan nad pa mor 
dderbyniol a fyddai hyny i'r chwyrnwr a gysgai 
yn y gwellt odditano — lais uchel a chlir y rhy- 
buddiwr a weithredodd mor effeithiol ar Simon 
Pedr gynt. Tra yr oedd Mr. Jones yn edrych o'i 
gwmpas, daeth bachgen bychan bywiog ar ei 
redeg i ddrws y tŷ ; ond càn gynted ag y gwel- 
odd y gŵr dyeithr, rhedodd yn ei ol, gan waeddi 
ar ei f am f od " dyn yr adnod " wrth y llidiart 



Digitized by LiOOQ lC 



142 OFFIIYMAU NEILLDTTÁETH. 

Gelwid Mr. Jones yn " ddyn yr adnod " gan blant 
William Thomas am mai efe yn gyffredin a 
fyddai yn gwrandaw y plant yn dyweyd eu 
hadnodau yn y cyfarfodydd eglwysig. 

Daeth y f am, yr hon oedd gryn lawer yn ieu- 
engach na'r gŵr, i gyfarf od Mr. Jones ; a gwa- 
hoddodd. ef i ddyfod i mewn, "os gallai," gan 
gyf eirio yn ddiammheu at fychander y drws. 
Yr oedd William Thomas, erbyn hyn, wedi syl- 
weddoli ei ddyfodiad, ac wedi tynu ei yspectol, 
a'i wyneb yn dysgleirio gan lawenydd. Can- 
fyddodd Mr. Jones nad oedd gwedd dufewnol y 
tŷ yn rhagori llawer ar yr allanol. Yr oedd 
hyny o ddodrefn oedd yno yn hynafol, ac yn 
ymddangos eu bod wedi gwasanaethu llawer 
cenhedlaeth. Âr un ochr i'r tân yr oedd hen 
settle dderw, lle y gallai tri neu bedwar eistedd ; 
yr ochr arall yr oedd cadair ddwyfraich, i'r hon 
yr arweiniwyd Mr. Jones. Yr oedd y cyfleusderau 
eraill i eistedd yn gynnwysedig mewn ystolion, y 
rhai oeddynt yn amrywio mewn maint allun; 
a rhwng y rhai hyny a'r plant yr oedd cryn 
gyfatebiaeth. Nid oedd yr hyn a alwent yn 

• fwrdd mewn gwirionedd ond ystôl megys wedi 
gordyfu ; a gallai yr anghyfarwydd dybied mai 
hi ydoedd mam yr holl ystolion erailL Yr oedd 



Digitized by LiOOQ lC 



MR. JONES T SHOP A WILLIAM THOMAS. K3 

muriau yr annedd yn llwydion, ac yn hollol ddi- 
addurn, oddigerth gan un neu ddau o ddarluniau 
a gymerasid o " gyhoeddiad y corff," ac a ddod- 
asid mewn hen íFramiau, un o ba rai oedd darlun 
o'r diweddar Barch. Henry Rees. Yr oedd y 
darlun yn ymddangos yn lled newydd, ond yr 
oedd y ffrâm yn dangos yn rhy eglur eibod wedi 
gwastìnaethu darlun neu ddarluniau eraill, y 
rhai oeddynt oll wedi gorfod rhoddi lle i'w gwell. 
T dodrefnyn gwerthfawrocaf yn y tŷ oedd hen 
awrlais â gwyneb pres iddo, yr hwn, yn ol pob 
golwg, oedd wedi disgyn o dad i fab am genedl- 
aethau, ac wedi duo cymaint gan henaint f el nad 
ellid dyweyd pa faint ydoedd ar y gloch arno 
heb fyned yn glòs i'w ymyl. Ac nid ar allan- 
olion yr hen gloc yn unig yr oedd amser wedi 
effeithio, canys yr oedd profion rhy amlwg f od 
ei lungs yn ddrwg ; oblegid pan fyddai ar ben 
taro, byddai yn gwneyd sŵn anhyfryd, fel dyn 
ft brest gaeth, ac yn ymddangos f el ar ddarfod 
am dano; ond wedi i'r bangfa fyned trosodd,. 
byddai yn dyfod ato ei hun, ac yn adfeddiannu 
ei iechyd am awr. Nid oedd llawer o ddibyniad 
ychwaith i'w roddi ar gy wirdeb yr hen greadur r 
ac o herwydd hyny byddai W. Thomas, er mwyn 
i f r wraig wybod pa bryd i'w ddysgwyl gartref ,. 



Digitized by LiOOQ ÌC 



144 Or ^YMAU NEILLDUÀETH. 

yn gadael ei oriawr ar hoel uwchben y Ue tân, 
wrth yr hon yr oedd yn grogedig gadwen o f etal, 
sêl, a dwy gragen fechan. Tr oedd y plant 
oeddynt yn dygwydd bod yn y tý pan ddaeth 
Mr. Jones i mewn wedi hel yn dẁr i un gongl, ac 
yn edrych yn yswil iawn; un yn cnoi ei frat, y 
llall â'i fŷs yn ei safn, a'r trydydd yn amlwg yn 
sugno ei gof, oddiar ofn i Mr. Jones ofyn iddo 
am adnod. 

Wedi cyfarch gwell, a dadgan eu llawenydd o 
weled eu gilydd, gwelid yr hen batriarch yn 
dwyn ymlaen yr unig groesaw y gallai ei gyn- 
nyg i ŵr o safle Mr. Jones, yr hwn groesaw a 
gedwid yn mhoced ei wasgod, ac oedd yn gyn- 
awysedig mewn blwch corn hirgrwn, a'r ddwy 
lythyren, W. T., wedi eu tori ar ei gauad. Ië, 
hwn ydoedd yr unig foeth daearol a diangen- 
rhaid y bu William Thomas yn euog o ymbles- 
eru ynddo; a phwy, pa mor wrthsmocyddol 
bynag, a fuasai yn ei warafun iddo ? 

" Wel, William Thomas, yr wyf wedi dyfod 
yma i ofyn ffafr genych." "Ffafr gen' i, Mr. 
Jones bach ?" ebe fe. " Ië, ffafr genych chwi, 
W. Thomas. Yr wyf yn deall fod teulu y Fron 
Hên yn ymadael â'r gymydogaeth; a chwi a 
wyddoch nad oedd neb ond hwy yn arfer derbyn 



Digitized by 



Google 



MR. JONES Y SIOP A WILLIAM TH0MAS. 145 

pregethwyr yma; ac nid wyf wedi clywed fod 
un lle arall yn agor i'w derbyn ; ac y mae Mrs. 
Jones a minnau wedi bod yn siarad â'n gilydd 
am of yn i chwi a gawn ni eu croesawu. Yrwan, 
ar ol i ni altro y tŷ acw, yr wyf yn meddwl y 
gallwn eu gwneyd yn Ued gysurua A dyweyd 
y gwir i chwi, William Thomas, dyna oedd un 
aincan mawr mewn golwg genyf wrth wneyd y 
Ue acw gymaint yn fwy: bod dipyn yn fwy 
defnyddiol gyda'r achos, os byddwch mor gar- 
edig a chaniatau ein cais." 

Ar hyn daeth rhywbeth i wddf W. Thomas 
fel nad allai ateb mewn mynyd. O'r diwedd 
dywedodd ei f od yn of ni ei fod wedi cael anwyd, 
gan fod rhyw grugni yn ei wddf, ac yn wir ei 
f od yn teimlo ei lygaid yn weiniaid. Nid oedd 
yr anwyd hwn, pa f odd bynag, ond o fyr barhad, 
canys ennillodd W. Thomas ei lais clir arf erol yn 
fuan. "Wel, bendith arnoch, Mr. Jones! yr 
ydych yn garedig dros^ ben, ac wedi cymeryd 
baich mawr oddiar fy meddwl i, sydd wedi peri 
i mi f ethu cysgu yn iawn er pan glywais fod fy 
nghydswyddog a'i deulu o'r Fron Hên yn myn'd 
i'n gadaeL Yr oeddwn i yn dirgel gredu o hyd 
yr agorai yr Arglwydd ddrws o ymwared i ni 
rhag i'w weision orfod ysgwyd y Uwch oddiwrth 



Digitized by LiOOQ lC 



146 OFFRYMAU NEILLDUAETF. 

eu traed yn yr ardal yma. Chwi wyddoch, Mr. 
Jones, fod yma eraill yn meddu ar y cyfleusder- 
au, ond y mae gen' i ofn nad ydi'r galon ddim 
ganddynt, Mi gewch f endith, Mr. Jones ; fe dâl 
y pregethwr am ei le i chwi. ' Nac anghofiwch 
lettygarwch, canys wrth hyny y Uettyodd rhai 
angylion yn ddiarwybod/ Un hynod o lettygar 
oedd yr hen batriarcb. Pan ddaeth y bobl ddŷ- 
eithr hyny heibio ei dý, ni wyddai fo yn y byd 
mawr pwy oeddan' nhw, ond ei f od yn guessio 
eu bod yn weision yr Arglwydd ; ' ac ef e a f u 
daer arnynt/ ac a roes y croeso gore iddynt; a- 
chyn y bore yr oeddynt wedi troi allan yn 
angylion, ac fe'i cadwyd yntau rhag i un dafn 
o'r gawod frwmstan syrthio ar ei goryn. Yr 
oedd George Bhodric yn son wrtha' i am i ni 
dalu hyn a hyn y Sabbath am le y pregethwr ^ 
ond er na f edra i roi Uetty i bregethwr fy hunan, 
yr ydw' i yn hollol yn erbyn y drefn yna. Pe 
buaswn i yn bregethwr, fuaswn i ddim yn gallu 
mwynhau pryd o f wyd yr oeddwn ì yn gwybod' 
fod rhy wun arall yn talu hyn a hyn am dano. 
Mi fuaswn yn myned i feddwl faint, tybed^ 
oedda'n nhw yn dalu, ac a oeddwn i wedi bwyta 
tua'r marc, neu a oeddwn yn peidio myn'd dro& 
ben y marc ; et, by d a'i gŵyr o, y mae y rhei'ny 



Digitized by LiOOQ lC 



MB. J0NES T SHOP A WILLI AM TÖ0MAS. 147 

welais i o honynt yn bwyta digon ychydig, ac 
yn enwedig y bechgyn â'r gwynebau llwydion 
o'r Bala yna. Ha ! mi f uasai yn o arw gan Mair 
a Martha gymeryd tfil am le yr Athraw, goelia* 
i, Mr. Jones. Ar yr un pryd, yr wyf yn credu 
mai diffyg ystyriaeth sydd wedi rhoi cychwyn- 
iad i'r dref n mewn llawer man. Mae pobl yn eu 
hanystyriaeth yn cymysgu rhinweddau crefydd- 
ol, ac yn tybied os cyflawnant un gorchymyn yn 
Ued dda fod hyny yn gwneyd i fyny am orch- 
ymyn arall tebyg iddo. Mae ambell ddynda yn 
meddwl os bydd o yn cyfranu yn haelionus at y 
weinidogaeth, fod hyny yn gwneyd i fyny am 
lettygarwch, er ei fod, hwyrach, yn meddu tý 
da a chysurus, a digon o eiddo. Ond y mae 
hyny yn gamgymeriad, yr ydw* i yn meddwl ; 
yr hen drefn sydd iawn. Diolch yn fawr i 
chwi, Mr. Jones; mi gewch fendith yn siwr i 
chwi." 

" Tr ydych yn hollol yn eich lle gyda golwg 
ar lettygarwch, William Thomas," ebe Mr. Jones ; 
" a chan f y mod wedi cael fy neges, rhaid i mi 
ddyweyd nos dawch i chwi i gyd, a hwylio.atyr 
hen lyf rau acw." Ond cyn ymadael galwodd ato 
bob un o'r plant, a rhoddodd ddarn gwỳn yn 
Uaw pob un; ac os rhaid dyweyd y gwir, yr 



Digitized by 



Google 



148 OFFBYMÁU NEILLDUAETH. 

oedd yn well gan y crefyddolion bychain gael y 
darn gwỳn na chael dyweyd adnocL 

Fel yr oedd Mr. Jones yn agoehau at y drws, 
yr oedd llaw ddehau William Thomas yn dyrch- 
afu yn raddol i uchder ei ben; ac fel yr oedd 
Mr. Jones yn yr act o gan y drws ar ei ol, daeth 
y llaw i lawr gyda nerth i gyffyrddiad â phen ei 
lin. " Mary," ebe ef e, * rhaid i ni gael gwneyd 
Mr. Jones yn flaenor T 



Digitized by LiOOQ lC 



WILLIAM THOMAS à'R DEWIS BLAENOBIAID. 149 



III. 



WILLIAM THOMAS A'R DEWIS 
BLAENORIAID. 

WEDI i deulu y Fron Hên ymadael â'r fro, 
llettyid pob pregethwr a ddeuai i'r daith 
gan Mr. Jones y shop; a gadawyd William 
Thomas yn unig swyddog ar yr eglwys. Pa 
opiniynau bynag eraill a ddaliai yr hen flaenor 
yn wleidyddol ac eglwysyddol, nid oedd yn credu 
mewn unbenaeth; a mynych y cwynai o her- 
wydd ei unigrwydd yn y swydd, ac y dangosai 
yr angenrheidrwydd am gael rhywrai i'w gyn- 
northwyo. Gan fod Mr. Jones y shop yn cym- 
eryd gofal y Uyfrau, ac hefyd yn gweithredu 
f el trysorydd, yr oedd mwyafrif yr eglwys yn 
teimlo yn ddigon boddlawn i bethau aros fel yr 
oeddynt. Ond dadleuai William Thomas dra- 
chefn ei henaint a'i anfedrusrwydd yn y swydd, 
ynghyd â'r cyfrifòldeb mawr yr oedd yn ei 
gymeryd arno ei hun wrth f od yn unig swyddog 



Digitized by 



Google 



150 OFFBYMAU NSILLDÜABTB. 

mewn eglwys, lle yr oedd amryw eraill yn gym- 
hwys i'r gwaith. Buasai George Bhodric yn 
cefnogi ft'i holl galon ymbiliau William Thomas 
am gael ychwaneg o flaenoriaid, oni buasai fod 
dan rwystr ar ei ffordd. Yn un peth, yr oedd 
yn credu yn sicr, pe yr elid i ddewis, y buasai 
Mr. Jones y éhop yn myned i f ewn ; ac hefyd yr 
oedd yn gweled y posiblrwydd iddo ef ei hunan 
gael ei adael allan ; ac yn ngwyneb y ddau beth 
hyn, penderfynodd fod yn ddystaw ar y pwnc 
Ond yr oedd rhyw eneiniad amlwg i'w ganfod 
ar yr hen frawd Siôr yn ddiweddar; nid oedd 
mor dueddol i bigo beîan ag y bu, ac yr oedd 
rhyw ystwythder anarferol yn ei ysbryd, ac ar- 
wyddion eglur ei fod yn awyddus i fod ar deler- 
au da â phawb, hyd yn nod â Mr. Jones y shop 
a'i deulu. Buasai yn anfrawdol yn neb briodoli 
y cyfnewidiad hwn er gwell ynddo i unrhyw 
amcanion hunangar ac uchelgeisiol, ac nid oedd 
neb yn ei groesawu ac yn llawenhau mwy yn yr 
olwg arno na'r ayml a'r difeddwl-drwg William 
Thomas. 

Fel yr awgrymwyd yn barod, yr oedd nifer 
lliosocaf yr eglwys yn eithaf parod i bethau aros 
f el yr oeddynt ; ac yr oedd yr hen bobl, yn enw- 
edig yr hen chwiorydd» yn parhau i ddy weyd na 



Digitized by LiOOÇ ÌC 



WILLIAM THOMAS A*R DEWIS BLAENORIAID. 151 

chaent neb tebyg i William Thomas; ond yr 
oedd yr aelodau callaf a galluocaf, tra yn of ni i'r 
amgylchiad droi allan yn achlysur cythrwfl ac 
anghydwelediad, yn gorf od cydnabod rhesymol- 
deb ac ysgrythyroldeb cais eu hen swyddog 
parchus. O'r diwedd, pa f odd bynag, Uwyddodd 
yr hen frawd i gael gan yr eglwys anfon at y 
Cyfàrfod Misol " fod anghen arni am ychwaneg 
o swyddogion." 

Yn ngwyneb yr amgylchiad oedd bellach yn 
ymddangos yn debyg o gymeryd lle, yr oedd yn 
yr eglwys dri o wŷr yn teimlo yn bur wahanol 
i'w gilydd. Yr oedd un gŵr yn ystyried y dy- 
lasai gael ei ddewis ; yr oedd un arall yn ofn 
cael ei ddewis ; ac yr oedd un arall yn bender- 
fynol na chymerai ei ddewia Y gŵr a ystyriai 
ei hun yn f eddiannol ar holl anhebgorion blaenor 
ydoedd George Rhodric; canys yr oedd yn un 
o'r aelodau hynaf yn yr eglwys, ac yn un o'r 
athrawon hynaf yn yr Ysgol Sabbothol; nid 
oedd ychwaith o ran dawn a gwybodaeth yn 
ddirmygedig ; ac nid allai neb ddy weyd dim yn 
erbyn ei garitor. Wrth roddi y pethau hyn i 
gyd at eu gilydd, yr oedd efe yn ystyrîed y 
gallai sefyll cymhariaeth â phigion yr eglwys, 
ac na wnaethid camgymeriad wrth ei ddewis. 



Digitized by LiOOQ lC 



152 OFFRYMAU NSILLDUASTH. 

Heblaw hyn, yr oedd o'r farn fod eisieü "gwaed 
newydd " yn y swyddogaeth. Nid oedd y cUm 
o bregethwyr oedd yn arfer dyfod yno i wasan- 
aethu y peth y dy lasai f od ; ac yr oedd yn canf od 
llawer iawn o ddiffyg trefn mewn amryw bethau 
eraill y buasai efe wedi galw sylw atynt er ys 
llawer dydd oni buasai ei f od yn ofnî i ry wrai 
dybied ei fod yn ceisio tc ystwffio ei hun ymlaen." 
Y gŵr oedd yn of ni cael ei ddewis ydoedd Mr. 
Jones y shop. Tr çedd y rhan flaenllaw yr oedd 
wedi ei chymeryd gyda'r plant yn yr "Ssgol 
Sabbothol, ac mewn cyfarfodydd eraill, ei waith 
yn cymeryd gofal llyfrau yr églwys, a'r ffaith 
fod ei dý erbyn hyn yn gartref i bregethwyr, 
yn peri iddo weled nid yn unig y posiblrwydd, 
ond hefyd y tebygolrwydd, y dewisid ef. Er ei 
f od bob amser yn awyddus i wneyd yr hyn oedd 
yn ei allu dros achos crefydd, yr oedd yn ystyr- 
ied fod cymaint o bwysigrwydd ynglýn â swydd 
blaenor, ac yn amheu cymaint am ddiogelwch ei 
gyflwr ysbrydol, a'i gymhwysder personòl i'r 
gwaith, fel y buasai yn rhoddi unrhyw beth 
bron i'r eglwys am beidio ei ddewis. Y gŵr 
arall oedd yn benderfynol na chymerai ei ddewis 
ydoedd Noah Rees. Gŵr ieuanc ydoedd ef, 
eiddil, gwyneblwyd, ac yn cael y gair fod 



Digitized by 



Google 



WILLIAM THOMAS A'B DEWIS BLAENORIAID. 153 

ganddo lawer o lyfrau; ac yr oedd rhai yn 
myned mor bell ac eithaf ol a dyweyd f od ganddo 
gymaint a thri Esboniad ar y Testament New- 
ydd, ac o leiaf ugain o lyfrau eraill ar wahanol 
bynciau. Er fod y chweàl anhygoel hon yn cael 
ei hammheu yn fawr ar y cyntaf, ennillasai fwy 
o gred yn ddiweddarach gan y ffaith ddarfod i'r 
gŵr ieuanc ennill dwy wobr mewn Cyfarfod 
Cystadleuol ; un yn werth hanner coron, a'r Uall 
yn werth tri swllt. Taenid y gair hefyd na 
byddai ef e byth yn myned i'r gwely hyd un ar 
ddeg o'r gloch ar y nos, a bod ei fam yn cwyno 
ddarfod i Noah ddyfetha mwy o ganwyllau 
mewn un flwyddyn nag a ddarfu ei dad yn ystod 
ei holl oes, a'i bod yn sicr mai y diwedd a fyddai 
iddo golli ei iechyd. Heblaw fod Noah yn fwy 
difrifol, ac yn fwy rhwydd ac ufudd na'i gyf- 
oedion pan elwid arno i gymeryd rhan yn y 
moddion cyhoeddus, yr oedd ei gôt, yr hon oedd 
bob amser o liw tywyll, gyda gwasgod yn cau 
yn glòs at y gwddf, ynghyd â'r ymarferiad o 
amddiflyn y rhan a enwyd olaf â muŷler pan y 
byddai yr hîn heb fod yn gynhes iawn, yn dangos 
yn eglur at ba alwedigaeth yr oedd yn cym- 
hwyso ei hun. Tra nad oedd y nif er lliosocaf o'i 
gyfoedion yn cofio ar nos Sadwrn pwy a fyddai 



Digitized by LiOOQ lC 



154 OFFBYMAU N£ILLDUAKTH. 

wedi ei gyhoeddi i bregethu yno drannoeth, 
byddai Noah yn cofio yn dda, ac yn gwybod o 
ba gyfeirìad i'w ddysgwyl, ac yn gyffredin yn 
myned i'w gyfarfod, a'i arwain i'w letty.. Er 
nad oedd wedi hysbyôu ei gyfrinach i nèb, yr 
oedd amry w yn gallu ei darllen, ac yn gwybod 
cystal ag ef ei hun fod ei lygaid ar rywle y 
byddai raid i'r blaenorìaid edrych ifyny ato, fel 
nad oedd raid iddo wneyd penderfyniad mor 
gadarn na chymerai ei ddewis yn flaenor. 

I dori yr hanes yn fyr, caniatawyd cais yr 
eglwys gan y Cyfarfod Misol, a phenodwyd dau 
frawd i fyned yno i ddwyn y dewisiad oddi- 
amgylch. Noswaith y cyfarfod eglwysig, wyth- 
nos cyn yr adeg yr oedd y dewisiad i gymeryd 
lle, ystyrìai William Thomas hi yn ddyledswydd 
arno alw sylw y f rawdoliaeth at yr amgylchiad, 
a'u hannog i weddio am ddoethineb a chyfar- 
wyddyd i wneyd pobpeth mewn tangnefedd a 
charìad, er lles yr achos, a gogoniant y Pen 
mawr. Tra yr oedd efe yn myned ymlaen yn y 
ffbrdd hon, yr oedd yn eistedd ỳn ymyl y sêt 
fawr, â'i phwys ar ben ei ffon, hen wreigan ddi- 
niwed a duwiol, yr hon a glustf einiai yn ddyf al ; 
ac yn y man cododd yn sydyn ar ei thraed, a 
dywedodd, — * William Thomas, deudwch chi 



Digitized by LjOOQ lC 



WILLIAM THOMÂS A'R DEWIS BLAENORIAID. 155 

wrtho nî pwy i ddewis; y chi ŵyr ore o lawer; 
ac mi wna i, beth bynag, yn union f el y bydd- 
wch chi yn deyd, ac mi wnaiff pawb arall, 'does 
bosib'. Chawn ni neb gwell na chi na chystal, 
mi wn, a dydw i yn gweled neb yma cymhwys 

iawn ond Mr. /' Amneidiodd William 

Thomas arni hi i dewi; ác efe a aeth ymlaen, 
mor agos ag y gallwn gofio, yn y geiriau can- 
lynol : — " Mae Gwent Bolant bob amser yn dy- 
weyd ei meddwl yn onest, ac y mae genyf ddiolch 
iddi am feddwl mor dda o honof ; ond nid oes 
neb yn gwybod yn well na mi fy hun mor ang- 
hymhwys ydwyf i'r swydd, ac fod yma amryw 
o'm brodyr a allent ei llenwi yn llawer gwelL 
(Owen Bolant yn ,y/3gwyd ei phen mewn ang- 
hrediniaeth.) Er nad wy f yn ewyllysio, ac na 
byddai yn iawn ynof enwi neb, f el yr oedd Gwen 
Rolant yn gofyn, eto hwyrach, fy nghyfeillion, 
y goddefwch i mi, o herwydd fy oedran, roddi 
gair o gynghor i chwi. Gallaf eich sicrhau nad 
ydyw swydd blaenor yn un i'w chwennychu, 
ond yn unig f el y mae yn gyfleusdra i fod yn 
f wy gwasanaethgar i Dduw. Yr wyf yn meddwl 
y gallai pob un o honoch addoli yn well heb fod 
yn flaenor. Mae y blaenor wrth ei swydd yn 
gorfod gwrando ar bob cŵyn yn erbyn pawb, ao 



Digitized by LiOOQ lC 



156 OFFRYMAU NEILLDUAETH 

yn gwybod hef yd pa swm y mae pob aelod yn ei 
gyfranu àt y weinidogaeth, ae at achosion eraill ; 
ac os bydd ambell un heb f od yn cyfranu f el y 
bydd Duw wedi ei lwyddo, pan elwir ar y brawd 
hwnw at ryw wasanaeth cyhoeddus, nid yw y 
blaenor yn gallu cydaddoli,â'i holl galon fel y 
gall yr hwn nad yw yn gwybod. Pan fyddwch 
yn myned i ddewis, fy mrodyr, gofelwch nid yn 
unig am ddynion ft chrefydd dda ganddynt, ond 
gofelwch am rai yn meddu ar ddynoliaeth dda 
hefyd, heb yr un crac yn eu caritor. Ni wnaiff 
ychwaneg o gyfrifoldeb, a chwaneg o bwysau 
wella'r crac, ond yn hytrach beri iddo ymagor 
ac ymollwng. Os bydd crac neu bydrni yn môth 
yr olwyn, f el y gwyddoch, er fod cànt cryf am 
dano, ni wna llwyth trwm ddaioni yn y byd 
iddo. Yr un modd, er i chwi wybod fod dyn 
wedi cael cànt cryf gras am dano, os bydd crac 
yn ei garitor, ni wna swydd ond ychwanegu ei 
berygl. Ac i mi ddyweyd fy mhrofiad fy hun i 
chwi, yr wyf yn credu fod tlodi, er nad yn ang- 
hymhwysder, yn anfantais f awr i ddyn fod yn 
flaenor. Nid all y blaenor tlawd annog i letty- 
garwch a haelioni crefyddol fel y dymunai 
wneyd. Bydd raid iddo hefyd wrth ei swydd 
ymwneyd â llawer o arian perthynol i'r achos ; 



Digitized by 



Google 



WILLIAM THOMAS A'R DEWIS BLAENOBIAID. 157 

ac y mae arian yn brof edigaeth i ddyn fydd 
mewn anghen bennyddioL Ânhawdd ydyw i 
sach wâg sefyll yn unionsyth. Yr wyf fi, f el y 
gwyddoch, wedi gwrthod bob amser fod yn 
drysorydd i unrhyw fund. Os gellwch, dewis- 
wch ddynion na bydd arian yn brofedigaeth 
iddynt (Mr. Jones y shop yn chwys dyferol.) 
Os bydd pob peth arall yn cydfyned, da a fyddai 
i chwi gael dynion parod o ran dawn gweddi, a 
gallu i siarad yn gyhoeddua (George Rhodric 
yn edrych i dop y capel.) Profedigaeth fawr 
llawer blaenor ydyw ei fod yn ddi-ddawn; 
oblegid bydd gwaith cyhoeddus yn fynych yn 
syrthio i'w ran pan fydd pawb eraill naill ai yn 
anmharod n,eu ynte yn anuf udd. Mae o bwys i 
chwi hefyd, fy nghyfeillion, gael dynion ag y 
bydd eu cydymdeimlad yn ddwfn â'r pregethwr. 
Melldith i eglwys ydyw blaenor brwnt a phigog. 
Mae llawer oedfa wedi cael ei handwyo o her- 
wydd ymddygiad anserchog ac oer y blaenor 
tuag at y pregethwr ; ac, o'r ochr arall, y mae 
llawer pregethwr wedi cael iechyd i'w galon a 
chodiad i'w ysbryd mewn pum' mynyd o ym- 
ddyddan serchoglawn â'r blaenor cyn myned ir 
capeL Ceisiwch, os gellwch, ddewis dynion y 
bydd eu hysbryd yn cydredeg âg ysbryd y preg- 



Digitized by 



Google 



158 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

ethwr, a'u 'calon yn llosgi am lwyddiant ei am- 
can mawr. Na ddiystyrwch ieuenctyd neb. Os 
ydych yn gweied yma ryẁ fachgenyn addawol». 
darllengar, a flyddlawn, er nad oes ganddo ond 
dwy dorth a dau bysgodyn, na throwch ef o'r 
naill du o herwydd ei ieuenctycL (Noah Reea 
yn rhoi ei ben í lawr.) Pan ddaw yr adeg i chwi 
ddewis/bydded i chwi, fy nghyfeillion, gael eicb 
cynhyrf ü oddiar gydwybod i Dduw, ac nid oddiar 
amcanion hunanol a phersonoL" 

Aeth yr hen flaenor ymlaen yn y dull uchod 
am yspaid \ ac ar y diwedd annogodd un o'r enw* 
Peter Watcyn, yr hwn a gyf rifid ei fod yn deall 
Saesoneg yn dda, i egluro i'r frawdôliaeth y 
drefn o ddewis swyddogion y penodasid arnigan* 
y Corff, yr hyn a wnaeth gyda deheurwydd 
mawr. Yn yr eglurhad a roddwyd gan Watcyn,. 
soniodd gryn lawer am'y" balot," y u tugel," " y 
rhai presennol," " a'r rhai absennol," "dwy ran a 
dair," * a thair rhan o bedair," &c, yr hyn oll i 
Gẁen Bolant, er clustfeinio ei goreu, oedd yn. 
Boeg perffaith* Pa fodd bynag, wedi i ddau 
fraẁd ofyn cwestiwn a chael atebion boddhaol, 
terfynwyd y cyfarf od. 

Ar y ffordd gartref , dywedai George Bhodríc 
fod yn hawdd iawn gweled at bwy yr oedd 



Digitized by 



Google 



WILLIÀM THOMAS A'R DEWIS BLÀENORIAID. 15$ 

William Thomas yn naddu, a phwy oedd ei ddyn 
o. Dyweçtai Gwent Rolant ei bod hi ÿn ofni fod 
crefyddwyr. yr oês hon yn myned i dir pell iawn. 
Pan oedd. hi yn ieuanc, y ffordd y byddid yn 
dewis blaenoriaid oedd i ddau bregethwr, neu 
ynte bregethwr a blaenor ddyfod i'r seiat, ac i 
bawb fyned atynt, a dyweyd pwy oeddynt am 
ddewis ; ond yrwan fod rhyw Baleb yn dwad, 
pwy bynag oedd hwnw — yr oedd hi yn ofni 
oddiwrth ei enw ei fod yn perthyn rywbeth i 
BeliaL Âc am y tiwgl yr oeddynt yn son am 
dano, yr oedd hi yn siwr mai Sais oedd hwnw, 
ac mai gwaith Peter Watcyn oedd ei gael yno, 
f el y cai o wybod pan nesa' y gwelai hi o. " Ni 
chymer'sai William Thomas lawer o hono ei 
hun," ychwanegai yr hen chwaer, " a nol Saeson- 
yma, ac ni ddarf u o gŷmaint a henwi un o hon- 
ynt y noson hono, yr hyn oedd yn dangos yn 
ddigon plaen mai gwaith Peter Watcyn oedd y 
cwbl.° 

Af reidiol ydy w dyweyd fod Gwen Eolant, pan 
ddaeth noswaith y dewisiad, wedi cael ei siomi 
o'r ochr oreu, ac na welodd ac na chlywodd, er 
chwilio a chlustfeinio ei goreu, yr un Sais yn y 
cyfarfod, ond yn hytrach pregethwr a blaenor 
Y cyntaf a adwaenai yn dda, ac oedd anwyl 



Digitized by 



Google 



160 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

iawn ganddi. Âc yr oedd Gwen, draan, yn 
diolch o'i chalon nad oedd crefyddwyr yr oes 
hon wedi myned i dir mor bell ag yr oedd hi 
wedi ofni 



Digitized by LiOOQ lC 



DEWIS BLAENORIAID. 16Í 



IV. 

DEWIS BLAENORIAID. 

/yi OR chwithig a digrîfol a fyddai clywed un 
' » yn anerch ei gydaelodau eglwysig, ac yn 
rhoddi ei farn iddynt ar y Fugeiliaeth, Cronfa y 
Gweinidogion, Cyfansoddiad y Gymdeithasfa, 
achosion tramor y Cyfundeb, sef y cenadaethau, 
addysg y Colegau, rhyfeloedd cartrefol, a rhy- 
feloedd gydag enwadau eraill, gan addaw gwneyd 
hyn a'r llall os dewisid ef yn flaenor! Onid 
edrychid ar y f ath un fel un hollol annheilwng 
o gael ei ddewis ? Ac eto ni feddyliai neb syn- 
hwyrol am roddi ei bleidlais i ymgeisydd am 
eisteddle seneddol heb yn gyntaf gael gwybod 
ei opiniynau ar brif bynciau y dydd, a chael' 
addewid ddifrifol ganddo y byddai iddo bleid- 
leisio dros, o leiaf , y mwyaf rif o'r mesurau hyny 
a gymeradwyir ganddo ef ei hun. Edrychir ar 
lafur ac ymdréch egniol ymgeisydd am gyn- 
nrychiolaeth ei fwrdeisdref neu ei sir fel un 
L 



Digitized by 



Google 



162 OFFRYMAU NEILLDUAETE. 

rheswm ychwanegol at ei gymhwysderau per- 
sonol dros wneyd pob peth a ellir o'i blaid ; ac, 
yn wir, anaml y gall neb ennill zel a brwdfryd- 
edd yr etholwyr dros ei achos heb iddo ef ei hun 
yn gyntaf arddangos ymröad diflino ymhlaid ei 
ymgeisyddiaeth. Ond mor rhyfedd ydyw y 
ffaith mai càn gynted ag y dengys dyn ei f od yn 
awyddus am gael ei wneyd yn flaenor eglwysig, 
yr un foment fe'i teflir o'r neilldu gan ei gyd- 
aelodau, gan nad beth fyddont ei gymhwysderau 
personoL Yr hyn sydd yn fy wyd ac yn gym- 
hwysder anhebgorol bron mewn un amgylch T 
iad, sydd yn farwolaeth ac yn ddinystr yn yr 
amgylchiad aralL Ymddengys, yn ol sefyllfa 
pethau, mai un o'r prif gymhwysderau mewn 
dyn tuag at fod yn flaenor ydyw, na f reuddwyd- 
iodd ac na ddychymygodd erioed am yr an- 
rhydedd, — o leiaf, nas amlygodd ei fod wedi 
breuddwydio neu ddychymygu am hyny. Gall 
un f od â'i lygaid ar y swydd am flynyddau, ac 
wedi ymbarotoi yn ddyfal ar ei chyfer; ond os 
bydd yn gall ac yn meddwl Uwyddo, rhaid iddo 
gadw ei gyfrinach i gyd iddo ef ei hun; oblegid 
i'r graddau yr amlyga i'r frawdoliaeth ei ddeis- 
yfiad, i'r un graddau y bydd ei ragolygon yn 
Ueihau. 



Digitized by 



Google 



DSWIS BLÁENORIAED. 163 

Beth all fod y rheswm am hyn, nid ydym yn 
eymeryd arnom £ od yn alluog i ddyf alu. A oea 
mwy o jealausy ynglŷn ft chref ydd nag â gwleid- 
yddiaeth ? Byddai yn ddrwg genym orf od credu 
hyny. Gall rhywun awgrymu fod y gwahan- 
iaeth rhwng un yn ceisio swydd eglwysig ac un 
yn ceisio eisteddle seneddol yn gorwedd ya 
natur y ddwy swydd : un yn ysbrydol, a'r Uall 
o'r ddaear yn ddaearol. Ond, attolwg, beth a 
ddywedwn am un yn cynnyg ei hun yn breg- 
ethwr ? Hyd y gwyddom ni, ni ddarf u i'r ffaith 
fod un yn cynnyg ei hun yn bregethwr beri i 
neb f eddwl yn llai o hono, na bod yn un rhwystr 
iddo, os byddai pobpeth arall yn foddhaol. Ac 
onid ydyw yn bosibl i angenrhaid gael ei osod 
ar ddyn, ac mai gwae iddo oni flaenora, yn 
gystal ag oni phregetha yr efengyl ? Nid ydym 
yn anghofio y cymerir yn ganiataol fod yr 
eglwys yn gwneyd ei dyledswydd trwy weddîo 
am gyf arwyddyd, a bod rhyw arweiniad Dwyf ol 
i'w ddysgwyl ganddi er mwyn syrthio ar y dyn- 
ion da eu gair. Ond ar yr un pryd nid allwn 
gau ein llygaid ar y ffaith fod llawer o gam* 
gymeriadau yn cael eu gwneyd yn yr amgylch- 
iadau hyn. Oni ddewisir dynion yn fynych yn. 
flaenoriaid nad ẃyr yr eglwys nemawr am ea 



Digitized by LiOOQ lC 



164 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

golygiadàu ar y pynciau y teimlir y dyddordeb 
mwyaf ynddynt ? Onid oes amry w wedi iddynt 
fod am ycbydig amser yn y swydd, a cbael cyf- 
leusdra i egluro betb oeddynt, yn dangos yn rhy 
amlwg nad ydynt yn cynnrychioli teimladau na 
syniadau yr eglwys y maent yn arweinwyr 
proffesedig iddi ? Ac onid oes eraill yn amlygu 
mai pwynt uchaf eu gweithgarwch gyda symud- 
iadau pwysicaf yr eglwys ydyw bod yn oddefol 
— bod yn ôloriaid ? Ac eto parhânt yn eu swydd, 
os bydd eu cymeriad yn weddol ddilychwyn, 
hyd nes y lluddir hwynt gan farwolaeth. Oofier 
mai son yr ydym am eithriadau ; ondceir hwynt 
yn eithriadau Ued fynych ymhlith ein brodyr y 
blaenoriaid. Y maent fel dosbarth yn ddynion 
grasol, galluog, a rhyddfrydig; ond i'n tyb ni, y 
mae yn hen bryd i ni gael rhy w ddyf ais i symud 
o'r ffordd y dosbarth hwnw sydd yn rhwystr i 
Iwyddiant cref ydd, ac yn fagl ar bob symudiad 
daionus ynglŷn â'r eglwys y maent yn swyddog- 
ion iddi. 

Son yr oeddym am aelod yn syrthio allan o 
ffafr yr eglwys wrth arddangos awydd am gael 
ei wneyd yn flaenor. Mae yn ddiammheuol fod 
rhy w reswm i'w roddi am hyn pe gellid dyfod o 
hyd iddo, ac mai f el y mae pethau y maent oreu. 



Digitized by 



Google 



DEWIS BLÁENORIAID. 165 

Hwyrach mai rhy wbeth i'w däarganfod gan 
eraill, ac nid gan y dyn ei hun, ydyw y cym- 
hwysder i fod yn flaenor. Yr ydym yn tueddu 
i feddwl f el hyn wrth ddychymygu atebiad un 
a fyddai wedi ei ddewis i fòd yn flaenor pan 
ofynid y cwestiwn iddo yn y Cyfarfod Misol, 
'Beth ydyw eich teimlad gyda golwg ar waith yr 
3glwys yn eich galw i fod yn flaenor iddi V Pe 
yr atebai, " Wel, yn wir, yr wyf yn meddwl fod 
yr eglwys wedi gwneyd yn gall iawn. Yr oedd 
arnaf chwant mawr er ys blynyddoedd am gael 
bod yn flaenor, ac yr wyf yn meddwl y gallaf 
wneyd un rhagorol, ac y bydd yr eglwys ar ei 
mantais yn f awr iawn o herwydd y dewisiad 
hwn," — oni chreai hyn gyflro? ac onid elwid 
pwyllgor ynghyd ar unwaith i ystyried achos y 
brawd gonest ? 

Er nad oes gysylltiad uniongyrchol rhwng y 
sylwadau uchod ft dewisiad blaenoriaid "capel 
William Thomas," fel y gelwid ef gan blant y 
gymydogaeth; hyny, pa fodd bynag, fu yr 
achlysur i ni eu hysgrif enu, Yr oedd pob lle i 
feddwl fod yr eglwys wedi gwrandaw i bwrpas 
ar gyngÿorion William Thomas, ac edrychid ar 
yr amgylchiad fel un o'r pwysigrwydd mwyaf. 
Ni chollodd George Rhodric o Bant y Draenog 



iigitizedbyCjO( 



166 OFFRYMAU NEILLDÜASTH. 

yr un cyfleusdra i awgrymu ei gymhwysder di- 
ammheuol ei hun i'r swydd. Gyda y rhai a 
ystyriai fel ei edmygwyr, ni phetrusai siarad yn 
eglur; ond gydag eraill nad oeddynt mor iach 
yn y ffydd ddraenogaidd, boddlonai ar arddangos 
cymaint o garedigrwydd ag a fedrai, a mwy o 
grefyddolder nag a feddai. Sylwyd hefyd gan 
y craff fod Siôr, heblaw dyfod yn gyson a di- 
f ch i f oddion gras, yn ymddangos yn eu 
mwynhau tu hwnt i bobpeth, yn gymaint felly 
nes cynnyrchu rhyw ledneisrwydd caruaidd yn 
ei ysbryd, yr hwn a ymweithiai hyd i flaenau ei 
fysedd, ac na fyddai foddlawn heb gael ysgwyd 
dwylaw â phob cyflawn aelod, agos, wrthddyfod 
allan o'r capeL Deuddydd cyn y dewisiad, yr 
oedd ei ragolygon mor obeithiol f el y synwyd ei 
brentis gan ei ymddangosiad siriol. Cyn i'r 
prentis gael dechreu gweithio ar ol brecwest, 
dy wedai ei feistr wrtho, " Bob, f aset ti'n leicio 
cael walh heddyw boreu ?" " B'aswn i wir, syr," 
ebe Bob. " Wel, dydi hi ddim ond pedair milldir 
o ffordd. Cymer y ddeunaw 'ma, a cher' i shop 
Mr. Pugh y printer, a gofyn am y Dyddiadur 
gore — un deunaw, cofia. Faid a chym'iyd arnat 
i bwy mae a M " O'r gore, syr ; Dyddiadur 
'gethwr ydach chi'n feddwl ynte, a lastie arno 



Digitized by 



Google 



DEWIS BULENORIAID. 167 

fo ?" " Un deunaw yr ydw' i'n deyd i ti. Paid 
a bod yn hir." Yr oedd Bob yn meddu mwy o 
gyfrwysdra a chraffder nag a roddid credydiddo 
gan Rhodric; ac nid cynt yr oedd allan o olwg 
ei feistr nag y dechreuai ysgrwtian a chodi 
ei ysgwydd chwith, gan wincian yn gyfrwys- 
ddrwg â'i ddau lygad bob yn ail, a siarad ág ef 
ei hun, " Wel, yr hen law, mi all'sech ch'i safio y 
ddeunaw 'ma 'dwy'n meddwl, os ydi'n nhad yn 
gw'bod rh'wbeth. Y ch'i yn flaenor, wir. Mi 
fyddwch yn o hen !" Gwnaeth Bob ei neges yn 
rhagorol ac mewn byr amser; a phan ddychwel- 
odd, cafodd ei feistr yn ei ddysgwyl, ac wedi 
llwytho ei bibell, ond heb ei thanio— nid ei getyn 
a arferai wrth ei waith, ond ei bibell hir, yr hon 
a arf erai yn unig ar achly suron neillduol. Gofyn- 
odd, " Gês ti o, Bob ?" u Do, syr." " Ddaru Mr. 
Pugh ofyn i ti i bwy yr oedd o ?" " Naddo, syr, 
ond ddyliwn y fod o'n dallt," ebe Bob yn anwyl- 
iadwrua " Dallt bybê ?" ebe ei feistr. " Dallt 
fod rhwfun eisio gwel'd hanes y ffeirie a phethe 
f elly," ebe Bob, gan osgoi y cwestiwn. " Ho !" 
ebe Rhodria 

Cymei^dd y dilledydd gader a gosododd hi o 
flaen y tân. Eisteddodd i lawr yn bwyllog; 
gosododd ei draed un ar bob pentan ; taniodd ei 



Digitized by 



Google 



168 OFFRYMAU NEILLDUAETH. 

bibell, trôdd ddalenau y JDydcUadur yn ham- 
ddenol nes dyfod at restr pregethwyr ei Sir ; ac 
yna safodd — sefydlodd ei hun i lawr yn ei gader, 
cymerodd sugndyniad neu ddau lled nerthol o'r 
bibell i sicrhau fod yno dân, a chymerodd y 
pwyntil allan o'i logell. Yr oedd Bob, er yn 
cymeryd arno fyned ymlaen hefo ei waith, yn ei 
wylio yn ddyfal, a malais yn chwareu yn 
nghonglau ei lygaid, tra y cly wai ei f eistr yn 
siarad âg ef ei hun: "Wel, ddoi di ddim yma 
etp; na thithe; unwaith yn y flwyddyn yn 
ddigon i tithe; unwaith bob dwy flynedd yn 
hen ddigon iddo fo," &c. Wedi dyhysbyddu y 
rhestr, a phenderfynu tynged pob un, dywedai 
Meistr Bhodric yn y man, " Bob, sut y mae dy 
dad yn meddwl y troith hi nos Iau ?" " Mae o 
yn meddwl y caiff Mr. Jones ei ddewis, syr," ebe 
Bob. " Purion ; pwy arall ?° " Dydi o ddim yn 
«iŵr am neb arall, syr." " Chlywest ti mono fo 
yn deyd dim byd am dana' i ? M Daeth y cwestiwn 
hwn mor sydyn ar Bob, druan, fel na wyddai 
yn iawn sut i'w ateb a chadw y ddysgl yn 
wastad. "Tyr'd tyr'd, y machgen i, paid ofni 
deyd y gwir." "Wel, mi clywes o yn deyd 
rhwbeth, syr." "Deyd beth? allan a fo, Bob/ 
" Yr oedd o yn deyd ei fod yn meddwl ych boû 



Digitized by 



Google 



. DEWIS BLAENORIAID. 169 

ch'i — dwî ddîm yn leicio deyd, syr ." " Paid 
ofni deyd y gwir." " Wel, yr oedd o yn deyd ei 
f od yn meddwl ych bod chi yn y nghadw i yn 
rhy glòs !" * Ho, ai dyne'r cwbl," ebe Rhodric 
yn siomedigaethus, a dilynwyd hyn ft dystaw- 
rwydd megys yspaid hanner awr. Fan oedd 
Bob yn myned i'w ginio, dywedai ei feistr wrtho, 
u Bob, 'does y ma ddim rhy w lawer o daro heddyw 
p'nawn, ac mi elli gymryd hanner gŵyl os leici 
di, a fory hefyd ran hyny os oes gan dy dad 
ry wbeth i ti neyd." " Thenkiw, syr," ebe Bob, 
wedi ennill ei bwynt tu hwnt i'w ddysgwyliad ; 
a'i f eistr o'r ochr arall yn tybied ei f od wedi 
gwneyd good strohe of policy. 

Hyfrydwch o'r mwyaf bob amser oedd gan 
Mrs. Jones y shop groesawu a llettya pawb a 
fyddent yn dwyn cysylltiad uniongyrchol â'r 
achos; ac nid ydyw ond gonestrwydd ynom i 
ddyweyd fod ei sirioldeb a'i chroesaw wedi cyr- 
haedd eu pwynt uchaf pan dderbyniodd hi y 
cenadon dros y Cyfarfod Misol oddeutu awr cyn 
yr adeg yr oeddynt i fyned i'r cyfarfod eglwysig 
i ddewis blaenoriaid. Yr oedd Mrs. Jones yn 
dra naturol yn ystyried fod y diwrnod wedi 
dyfod, yr hwn a ddylasai fod wedi dyfod yn 
llawer cynt, i osod yr anrhydedd hwnw ar ei 



Digitized by 



Google 



170 OFFBYMAU NEILLDUAETH. 

gŵr, yr hwn o bawb, £ el y credai hî, oedd yn ei 
deilyngu fwyaf . Yr oedd yr hyfrydwch yr oedd 
hi yn ei deimlo am fod y diwrnod wedi dyf od o'r 
diwedd, i'w ganfod yn ei holl ysgogiadau, ac i'w 
weled a'i brofi yn y tê a'r danteithion a osodid o 
flaen y brodyr dyeithr. Ond yn hollol f el arall 
y teimlai Mr. Jones. Ni fu gâs ganddo erioed 
o'r blaen weled na phregethwr na blaenor yn 
dyfod i'w dŷ; ae achlysur eu dyfodiad yn unig a 
barai iddo edrych arnynt felly y tro hwn. Tr 
oedd golwg ysmala arno y noson hono. Ni f edrai 
eistedd yn llonydd am fynyd. Cerddai yn ol a 
blaen, i mewn ac allan, f el pe buasai yn chwilio 
am ry wbeth ac na wyddai beth oedd. Ceisiodd 
wneyd pob esgus a chreu pob rhwystr, rhag 
myned i'r capel y noson hono, ond yn aflwydd- 
iannus. Buasai yn dda ganddo glywed fod 
anghaflael ar y ceflyl, neu ryw anhwyldeb ar y 
fuwch, neu ynte weled trafaeliwr yn dyfod i'r 
ahop y buasai yn rhaid iddo aros gydag ef . Ond 
yr oedd ei holl ddymuniadau yn of er, a bu raid 
iddo fyned i'r capel gyda y cenadon. Nid oedd 
ei sefyllfa ronyn gwell wedi iddo fyned i'r cyf- 
arfod. Teimlai boethder annyoddefol yn ei ben, 
a rhy w anesmwythder mawr yn ei du mewn, yn 
enwedig yn nghymydogaeth ei galon. Meddyl- 



Digitized by LiOOQ lC 



DEWIS BLAENORIAID. 171 

iodd f wy nag unwaith ei f od wedi cael clefyd, a 
phenderfynodd lawer gwaith fyned allan; ond 
er hyny arosodd yn yr un fan. Ni welodd erioed 
gyfarfod mor f aith, ac ychydig, os dim, a wyddai 
beth a ddywedid yno. 

Yr oedd y cyfarfod yn un neillduol o liosog. 
Yr oedd yno rai na welwyd yn y seiat ganol yr 
wythnos er ys blynyddau, ac amryw na wyddid 
yn iawn a oeddynt yn aelodau ai peidio, yn awr 
yn profi eu haelodaeth. Ni chymerodd dim 
neillduol le oddigerth gwaith Gwen Rolant yn 
mynu cael dyweyd yn hytrach nag ysgrifenu i 
bwy yr oedd hi yn votio, yr hyn a wnaeth mewn 
llais lled uchel. Hysbyswyd gan y cenadon, er 
f od deg wedi cael eu henwi, mai tri oeddynt wedi 
cael y nif er angenrheidiol o bleidleisiau, sef Mr. 
Jones y shop, Mr. Peter Watcyn, a Mr. James 
Humphreys. Yr oedd William Thomas yn eis- 
tedd yn nghongl y sédd fawr ft'i ben patriarch- 
aidd yn pwyso ar ei law. Ar dderbyniad y 
newydd, cauodd ei lygaid ac ymdaenai diolch- 
garwch dros ei wyneb, f el pe buasai yn dy weyd, 
" Yr awrhon, Arglwydd, y gollyngi dy was, ŵc." 
Yr oedd yno wyneb arall yn y gynnulleidf a ag 
oedd yn ffurfio gwrthgyf erbyniad hollol i wyneb 
William Thomas, a'r wyneb hwnw oedd yr eiddo 
George Rhodric 1 



Digitized by LiOOQ lC 



172 OFPBTMAU NEILLDUAETH. 



V. 



T BLAENORIAID NEWTDD TN T 
GLORIAN. 

ADDE WISWTD blaenoriaid erioed ag oedd- 
ynt wrth fodd calon pawb? Na, yr 
ydym yn tybied fod hyny hyd yn hyn heb 
gymeryd lle. Naill ai y mae y blaenor newydd 
yn rhy hen neu yn rhy ieuanc, — yn rhy gyf- 
oethog neu yn rhy tlawd, — yn rhy flaenllawneu 
yn rhy lwf r. Pa f odd bynag, mae yn gyBur i 
bob blaenor newydd-ddewisedig, fod y mwyafrif 
o'i gydaelodau eglwysig yn ei ystyried yn ŵr 
«ymhwys i'r swydd, gan nad beth f yddo ei olyg- 
iadau ef am dano ei hun. Gellir dyweyd na 
ddewiswyd blaenoriaid erioed gyda mwy o un- 
frydeddna blaenoriaid capel William Thomas; 
ond wrth ddyweyd hyn nid ydym am i neb 
feddwl nad oedd yno raì yn edrych arnynt gydag 
anf oddlonrwydd mawr. 

Ni fu erioed dri gŵr mor wahanol i'w gilydd 
o ran eu cymeriadau a Mr. Jones y shop, Peter 



Digitized by LiOOQ ÌC 



Y BLAENORIAID NEWYDD YN T GLORIAN. 173 

Watcyn, a James Humphreys, er y rhaid fod 
ynddynt rywbeth eydnaws a thebyg, ac onidê ni 
ddewisasid hwynt, tybed, gan yr un corff o bobl. 
Yr oedd Mr, Jones yn ŵr hynaws a bywiog, ac 
yn meddu ar gryn lawer o adnabyddiaeth o'r 
byd, yn dda arno o ran ei amgylchiadau, yn 
haelf rydig yn ei roddion, ac yn llawn awydd i 
wneuthur daioni ; ond eto yr oedd rhy w ledneis- 
rwydd ynddo ag oedd yn ei gadw yn ol oddi 
wrth bethau cyhoeddus i raddau mawr. Dyn 
yr un drychfeddwl ydoedd Peter Watcyn. Fel 
y dywedwyd o'r blaen, yr oedd efe yn cael y 
gair ei f od yn deall Saesoneg yn dda, ac yn gwy- 
bod y gwybodaethau tu hwnt i'w gyfoedion. 
Ond pwnc mawr Peter Watcyn oedd canu; ac 
yr oedd cerddoriaeth wedi cymeryd cymaint o'i 
fryd f el nad allai edrych ar ddim bron ond trwy 
farrau yr erwydd,na rhoddi ei farn ar ddim ond 
wrth sŵn y pitchforh Ymha le bynag y gwelem 
ef , pa un ai ar yr heol, neu yn ei dý ei hun, neu 
yn y capel, yr oedd y geirìau " Hen Nodiant" a 
"Tonie SolrFfa," yn dyfod i'n meddwl er ein 
gwaethaf. Heb i ni mewn un modd amcanu 
gwneuthur cam ftg ef, yrydym yn meddwl y 
cafodd llawer pregethwr le cryf i gredu fod 
Peter yn cael mwy o bleser yn Uyf r Ieuan 



Digitized by 



Google 



174 OFFBTMAU NEILLDUÁETH. 

OwyUt nag yn y bregeth, îe, nag hyd yn nod yn 
y Bibl ar y pryd. Gẃr diddysg, hywaeth a di- 
niwed, ydoedd James Humphreys, ac mewn gwth 
o oedraa Glöwr ydoedd wrth ei alwedigaeth ; 
a bu raid iddo ddisgyn i waelod y pwll glo cyn 
derbyn dim addysg ond a gawsai yn yr Ysgol 
SabbothoL Càn gynted ag y caf odd fyn'd ar ei 
" bige," ys dywed y glöwyr, priododd, a bendith- 
iwyd ef ftg amryw o blant, y rhai, yn ol ei allu, 
a ddygodd i fyny yn addysg ac athrawiaeth yr 
ArglwydcL Yr oedd galluoedd ei feddwl mor 
fychain, yn enwedig yn ei olwg ei hun, fel mai 
anfynych yr anturiai ddyweyd ei farn ar un- 
rhyw bwnc Ni byddai byth yn cymeryd gaf ael 
mewn newyddiadur; ac anfynych yr edrychai 
ar unrhyw lyf r oddieithr y Bibl, Esboniad James 
Hughes, a Oeiriadur Charles. Yr oedd ei flydd 
yn y natur ddynol yn ymylu bron ar blentyn- 
rwydd, a buasai agos càn hawsed i ddyhiryn 
ei dwyllo a thwyllo baban. Yr oedd James 
Humphreys yn un o'r dynion hyny sydd yn 
perì i un feddwl na wyddant ddim am lygred- 
igaeth y natur ddynol, oni bae eu bod hwy eu 
hunain yn cwyno yn barhaus o'i herwydd. Yr 
oedd ei holl fyd yn gynnwysedig yn eu deulu, y 
gwaith glo, a'r capel ; ac o angenrheidrwydd yr 



Digitized by LiOOQ lC 



T BLAENORIAID NEWYDD YN T GLORIAN. 175 

oedd ei wybodaeth yn gyfyngedig iawn. Àe eto 
pan äi James Humphreys ar ei liniau, yr oeddym 
yn gorfod teimlo ein hunain yn fychain a llyg- 
redig yn ei ymyl, a'i fod yn meddu yr allwedd a 
allai agor dôr y byd ysbrydol. ddyn ded- 
wydd ! pa sawl gwaith y buom yn cenfigenu 
wrthyt? Ar nos Sadwrn, yn dy fwtri dlawd, 
pan ymolchit ac y glenheid dy hun oddiwrth 
barddu a baw y pwll glo, yr oeddit ar yr un 
pryd yn golchi ymaith olion yr wythnos a gof- 
alon y byd oddiar dy feddwl, a'th ysbryd yn 
ymadnewyddu ac yn dyheu am y Sabboth, yr 
hwn a wnaethpwÿd er mwyn dynt Os gwael 
ac anfedrus a fyddai y pregethwr, pa wahan- 
iaeth a wnai hyny i James Humphreys? Yr 
oedd ei ystymog ysbrydol â'r f ath awch arni f el 
y byddai yr ymborth mwyaf cyffredin yn flasus 
ac yn ddanteithiol ganddo. Nid oedd na shop, 
na fferm, na bargeinion, un amser yn croesi ei 
feddwl, nac yn rhwystro iddo wrandaw ar bob 
gair a ddeuai allan o enau y pregethwr. Am- 
mheuon ! ni wyddai ef e beth oedd y rhai hyny r 
Yr oedd ei feddwl yn rhy fychan i ganfod ang- 
hysondeb, a'i galon yn rhy lawn o gariad i roddi 
lle i'r posiblrwydd o hono ! Tra yr oedd rhai yn 
rhy f ydol eu meddyliau, ac eraill y n rby ddifater r 



Digitized by 



Google 



176 0FFRYMAU NEIIJLDUAETH. 

ae eraill yn rhy feirniadol, i allu mwynhau y 
bregeth, byddai efe yn ei bwyta gyda blas, ac 
yn myned allan o'r addoldy ar ben ei ddigon. 
Yn yr Tsgol Sabbothol, drachefn, tra yr oedd 
eraill yn pendroni ynghylch hanes y seren a 
ymddangosodd yn y dwyrain, yr oedd efe yn 
cyflwyno anrhegion o flaen y Mab Bychan, fel ei 
aur, ei thus, a'i fyrr. Tybygem nas treuliodd 
efe awr erioed mewn gwagfeddyliau uchelgeis- 
iol; a phan glywodd efe y cenadon dros y 
Cyfarf od Misol yn cyhoeddi ei fpd wedi cael ei 
ddewis yn flaenor, pa ryfedd iddo ymddangos 
fel pe buasai wedi ei daro â mellten, ac iddo 
f ethu a chysgu y noson hono, ac mai hon y doedd 
y noswaith fwyaf anhapus yn hanes ei fy wyd ? 

Ar ei ffordd gartref o'r cyfarfod eglwysig, dy- 
wedai Gwen Rolant wrth Bhodric, " Wel, George, 
a ge'st ti dy blesio heno ? Naddo, mi dy wranta, 
ne y mae yn od iawn gen' ni." " Yr ydach chi 
yn gof yn ac yn ateb," ebe George ; u ond am un- 
waith, beth bynag, yr ydach chi'n ateb yn iawn. 
Dydw i ddim am ragrithio, naddo; chês i mo 
mhlesio; a waeth gen' i pwy gwyr o. Mae 
peth f el hyn yn ddigon a gneyd dyn nad äi o 
byth yn agos atyn' nhw. I fod yn flaenor y 
dyddie yma, rhaid i ddyn fod yn gyfoethog neu 



Digitized by 



Google 



Y BLAENORIAID NEWYDD YN Y GLORIAN. 177 

yn ddwl; a dydi o ddim ods p'run am wn i 
Mae yn dda gen' i nad ydw i yr un o'r ddau. 
Mae dynion galluog a thalentog, sydd wedi bod 
yn llaf urio ar hyd eu hoes gyda'r achos, yn cael 
eu taflu o'r naill du rwan; ac un yn cael ei 
ddewis am fod gyno fo shop, a'r llall yn cael ei 
ddewis am ei f od o yn debyg i'w nain, a'r tryd- 
ydd am i f od o yn wyneb galed." " Áros ! aros, 
George," ebe'r hen wreigan, " paid ti siarad yn 
rhy ffast. Yr wyt ti yn myn'd ymlaen yn debyg 
iawn i ddyn wedi cael ei siomi ; ac mae gen' i 
of n nad wy t ti ddim mewn ysbryd priodoL" " Y 
fi fy siomi;" ebe Rhodric, "mi fase'n o fEaidd 
gen' i." " Wn ni p'run am hyny," ebe Gwen ; 
" yr wyt yn cofio stori'r Uwynog a'r grawnwin 
yn well na fi. A pheth arall, pan wela i ddyn 
yn gneyd ei hun yn o amlwg o flaen amser dewis 
blaenoriaid, ac yn prynu Dyddiadur, a phethe 
felly, mi fydda i 'n meddwl yr adeg hono fod ei 
lygad o tua'r sêt fawr." Edrychodd George arni 
gyda syndod ; ac aeth Gwen ymlaen. " Ac am 
fod yn gyfoethog, mi faset tithe mor gyfoethog 
a Mr. Jones, dase ti'n medryd, mi dy wranta di. 
Ac am f od yn debyg i'r nain, mi fase'n dda i 
lawer fod yn debycach i'w nhain ; mi fase gwell 
graen ar eu crefydd nhw, a rhwbeth fase'n i 



Digitized by 



Google 



178 OFFBTMAU NEILLDUÀETEL 

cadw nhw o'r tafarnau. Mi wyddoet, George, 
nad oes dim blew ar y nhafod i, a fedra i ddim 
dyodde i ti redeg y blaenoriaid newydd i lawr. 
'Dwyt ti ddim yn deilwng, wel di, i glymu esgid 
Mr. Jones fel dyn na Christion; ac am James 
Humphreys, os ydi o 'n ddiniwed ac yn ddi- 
ddysg, fel fy hunan, mae gyno 'fo grefydd y 
bydde'n dda i ti gael marw yn ei chysgod. Ond 
ddaru minnau, yn wirionedd, ddim votio i Peter ; 
ac wn i ddim be naeth i'r eglwys ei ddewis o. 
Mae'r bachgen wedi mwydro'i ben hefo'r canu 
'ma, fel na wn i ddim beth i f eddwl o hono fo. 
Fan oeddwn i yn ifanc, cyfarfod gweddi fydde 
gyno ni am bump o'r gloch p'nawn Sul, i ofyn 
am f endith ar yr odf a ; ond yrwan rhyw ' do, do, 
sol ' sydd gan Peter a'i griw o flaen yr odf a ; ac 
mae'n anodd gen' i gredu f od y Brenin Mawr yn 
f wy parod i wrando ar y ' do, do, sol ' 'ma nag ar 
ddyn ar ei linie. A chyn i Peter a'i sort gym- 
eryd y canu, un pennill fydde ni'n ganu, a 
hwûw lawer gwaith drosodd, pan ddoe'r hwyl ; 
ond yrwan, dyn a'm helpio, rhaid canu yr hymn 
ar ei hyd, a hyny cyn chwyrned a'r gwynt, na 
ŵyr neb be mae nhw 'n ganu. Chawn ni byth 
ddiwygiad crefyddol, goelia i, tra bydd yr hen 
*do, do, sol' ma'n cael ei ryngu. Ond dydi'r 



Digitized by 



Google 



Y BLABNOBIAID NEWYDD YN Y GLOBIAN. 179 

bachgen ond ifanc eto, a 'rydw' i f n gobeithio y 
caiff o ras i ymgroesi. Pe cae ni un o'r hen 
ddiwygiadau anwyl eto, ac iddo gael trochf a go 
lew, mi wranta i y tafle f o 'i ' do, do, sol ' i'r tân, 
ag y bydde'n dda ganddo gael canu yr un pennill 
ganwaith drosodd." 

" Wel," ebe Bhodric, " mi wela, Gwen Rolant, 
nad ydach chithe ddim wedi'ch plesio'n hollol , 
ac er y mod i 'n styried Peter yn ddyn hollol an- 
nheilwng i fod yn flaenor, fedra i ddim cyd- 
weled ft chi ynghylch y Tonie Sol-Ffa. Mae 
Peter wedi gneyd lles mawr i'r canu. Mae yr 
oes wedi newid er pan oeddach chi'n ifanc, a 
rhaid myn'd i ganlyn yr oes. Ac am y peth 
a alwch yn ddiwygiad, pe dae chi byw am gan* 
mlynedd, chae chi byth wel'd pobl yn neidio ac 
yn gwaeddi fel er stalwm pan oedd y wlad 
mewn anwybodaeth. Mae pethe wedi newid yn 
f awr er hyny, a wiw i chi ddysgwyl am beth 
f elly eto." 

"Be wyt ti'n ddeyd, GeorgeT ebe yr hen 
ehwaer yn gynhyrfus, gan sefyll ar ganol y 
ffordd, a chodi ei ffon f el pe buasai ar f edr ei 
daro. " Be wyt ti'n ddeyd ? na wiw i mi ddim 
meddwl am gael diwygiad ! Wyt ti'n gwii ioni> 
dywedî Gwir a ddwedaist, ysywaeth, fod yr 



Digitized by 



Google 



180 OFFRTMAU NEILLDUAETH. 

oes wedi newid. Mae pobl yrwan yn meddwl 
mwy am wisgoedd a cbrandrwydd nag am wledd 
i'r enaicL A be wyt ti'n sôn f od yr oes o'r blaen 
yn anwybodus ? yr oes bon sy'n anwybodus. Tn 
fy amser i, 'doedd eisio na Llyfr Hymns na 
'Fforddwr gyno ni yn y capel, ond pawb yn i 
medryd nhw ar i tafod leferydd. Ond yrwan 
wrth adrodd y 'Fforddwr, rbaid i bawb gael 
Uyfr o'i flaen, ne mi fydd yn stop buan, mi 
wranta; a phe bae pregethwr ddim ond yn rhoi 
allan yr hen benill, c Dyma Oeidwad i'r colledig,' 
mi geit wel'd ugeiniau yn sisial yn nghlustiau 'u 
gilydd, 'Wat pêds? ẃat pêds? hefo i hen 
Sasneg. Tdi, mae'r oes wedi newid; ond wyt 
ti'n meddwl fod Duẃ wedi newid ? c Iesu Grist, 
ddoe, heddy w, yr un ac yn dragy wydd/ Ddysg- 
«st ti erioed mo'r adnod anwyl ene, dywed ? 
Wyt ti'n meddwl mai Duw yn troi i ga'lyn y 
ffasiwn yd'n Duw ni ? Ni fyrhäodd braich yr 
Arglwydd fel nad allo achub, ni thrymhäodd ei 
glust f el na allo glywed ; a phan ddêl, efe a ar- 
gyhoedda y byd o bechod, o gyfiawnder, ac o 
farn. A phe caet ti, George, weled diwygiad 
tebyg i'r un a welodd William Thomas a fine, 
mi neidiet tithe lathen oddiwrth y ddaear, er 
mor afrosgo wyt,ti, ac er balched ydi dy galon. 



Digitized by 



Google 



Y BLAENORIAID NEWYDD YN Y GLORIAN. 181 

' O na ddeuai'r hen awelon, 
Megys yn y dyddiau gynt.' 

Ië, mi âf trosto fo eto er gwaetha dy 'do, do, 
sol/ " ebe yr hen wraig zelog, gan ganu nerth ei 
phen ; ac yn canu y gadawodd Rhodric hi. 

Ond nid oedd dim ysbryd canu ar George 
Rhodric ei hun ; ond yn galon-drom, bendrist, â 
gwyneb sur a sarug, yr aeth efe i'w dŷ. Pa 
fodd bynag, heblaw canu Gwen Rolant, rhyw 
lanc o rigymwr siriol-ddireidus, a ganodd y 
noson hono fel hyn : — 

George Rhodric, druan, fynai fyn'd i'r top ; 
Ow ! er ei siomiant, rhoddwyd arno ttop ! 
Ond Jones a James a geid o isel fryd, 
I fyny â hwy ! pleidleisiem bawb i gyd ; 
A Feter "Watcyn, zelog gyda'r mawl, 
I fyn'd yn uwch ennillai yntau'r hawl ; 
O Siorsyn, dysg dy wers : dôs, dos i lawr— 
Cân yn Ue beio— felly doi di 'n fawr. 



DIWEDD. 



owrecsàm: arorafpwyd gan hughbs a'i fab. 



Digitized by LiOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by LjOOQ lC 



Digitized by 



Google 



Daniel Owen 



Y Parch. ROGER EDWARDS 

(Diweddar Olygyddy "Dryiorfa."j 

FE na buasem yn ymwybodol o'n hanf edrus- 
rwydd i weithio garlant gywreinbleth 
deilwng i'w dodi ar fedd diweddar olygydd y 
Drysorfa, ni roddasai dim f wy o brudd-bleser i 
ni na gwneuthur hyny. Er i ni ymwneyd gryn 
lawer âg ef , ac nad ydym yn cofio amser pryd 
nad oedd Mr, Boger Edwards yn rhan o'n by wyd, 
ymddengys yn dipyn o hyfdra mewn un cym- 
harol ieuanc gyf odi megys i draddodi ei funeral 
oration yn nghlywedigaeth ei gyfoedion, a'r 
rhai a fuont yn myned i mewn ac allan gydaf ef 
o'r dechreuad. Yr anrhydedd hwn ni chymer- 
asom arnom ein hunain, ond mewn ufudd-dod 
yn unig i gymhelliad taer gofalwyr y Dryaorfa 
yr ydym yn y&grifenu y llinellau hyn. 

2^ 1 



Digitized by 



Google 



2 DANIEL OWEN AR T 

Er pan gymerwyd ein hybarch dad oddi* 
wrthym, mae cymaint wedi ei ddyweyd a'i 
ysgrifenu arno f el, o'i iawn ddefnyddo, na fydd 
llawer o berygl i ni, ar y naill law, orliwio na 
gorbrisio ei dalentau, ei lafur a'i gymeriad, fel 
ag i gynnyrchu hyd yn nod y wên leiaf ar 
wyneb y mwyaf eiddigeddus; nac, ar y llaw 
arall, ddyweyd dim i f riwio y tyneraf o'i 
edmygwyr. Afreidiol ydy w dyweyd f od i Mr. 
Edwards edmygwyr lawer iawn, nid yn unig yn 
nghorffy Methodistiaid, ond ymhlith pob enwad 
a phlaid yn Nghymru. Tr oedd Boger Edwards, 
yr Wyddgrug, yn un o'r enwau mwyaf adna- 
byddus a pharchus yn y byd Gymreig. Ac nid 
ydyw dynion mor hurt ag edmygu, a pharhau i 
edmygu neb oni fydd ynddo ry wbeth gwerth ei 
edmygu. Cenfydd y dylaf , ond iddo cael digon 
o amser, waelod ysgrepan yr ymhonwr. Bhaid 
i'r hwn a all ddal am 76 o flynyddoedd edrych- 
iad craff, trychwiliol, y cyhoedd, gelynion a 
chyfeillion, pell ac agos, heb waethygu, fod yn 
meddu yr elfenau a berchenogir gan ragorolion 
y ddaear. Gan nad beth a feddylio yr aelod 
yma neu acw o Toung Wales, mae yn rhaid fod 
yn niweddar olygydd y Drysorfa ryw elfenau 
nad ydy w Duw yn eu gwastraffu bob dydd ar 



Digitized by 



Google 



PARCH. ROGER EDWARDS. â 

bawb, neu ynte rhaid i ni gredu f od y Oymry 
yn dechreu heneiddio a myned i'w dotage Ond 
prin y myntumiai y mwyaf aiddgar o edmyg- 
wyr Mr. Edwards ei fod yn ddyn mawr yn 
ngwir ystyr y term ; ac yr oedd Mr. Edwards ei 
hun yn rhy f awr i goleddu syniad f elly am dano 
ei hun. Ac eto efe a fedodd gynhauaf mawredd, 
ac a gasglodd i'w ysguboriau fírwythau na cheir 
yn gyfíredin ond yn ysguboriau ac ydlanau 
meibion athrylith. Mae y ffaith hon yn un 
ryfedd, ac nid hawdd, hwyrach, ydyw rhoddi 
cyfrif am dani. Pan ddaw yr adeg i ysgrif enu 
bywgraffiad Mr. Edwards — ac ni a hyderwn na 
hir esgeulusir hyny — a phan eistedda y byw- 
graffydd wrth ei f wrdd yn ei fyfyrgell i gasglu 
ei ddefnyddiau at eu gilydd, ac i elfenu cymer- 
iad ei wron, dychymygwn ei weled yn arddangos 
tipyn o benbleth. Buan y cenfydd fod oes Mr. 
Edwards ynglŷn â Methodistiaeth yr hanner 
canrif diweddaf yn un hynod o ddygwyddfawr. 
Äc eto, wedi i'r by wgraffydd edrych yn graff, 
gonest, a diragfarn yn myw llygad enaid Mr. 
Edwards— os goddefir i ni ddyweyd felly — wedi 
iddo geisio mesur a phwyso ei alluoedd deallol a 
maint ei athrylith, bydd raid iddo, ni a gredwn, 
ddyfod i'r penderfyniad nad all efe, yn gyd- 



Digitized by LiOOQ lC 



4 DANISL OWEN A£ T 

wybodol, ei restra gyda blaenion meddylwyp 
Cymru, na ehyda phigion pregethwyr ei enwad. 
Gwel ar unwaith nad oedd Roger Edwards i'w 
gyffelybo, fel emynydd, à Williams, Pantycelyn, 
nae â'r ferch ieuanc Ann Orìffiths — nad oedd i'w 
enwi, f el meddyliwr, gyda Charles o Gaerfyrddin 
— nad oedd i'w gymharu, fel pregethwr, â John 
Jones, Talsarn, a Henry Rees — nad oedd mor 
arabus âg Humphreys, y Dyf&yn; nae mor 
barablus âg Edward Morgan — nac i son am 
dano, fel athronydd duwinyddol, wrth ochr Dr. 
Edwards, Bala. Ar yr nn pryd cenfydd y by w- 
graffydd Roger Edwards yn eistedd wrth ochr 
Henry Rees yn nghynnadleddau y Cyfundeb— 
yn cael edrych arno gan wŷr blaenaf y Gym- 
deithasfa f el un yn perthyn i'r un dosbarth a 
hwy eu hunain, ac yn cael ei gydnabod gan Dr. 
Edwards fel cydolygyàà chwarterolyn anrhyd- 
eddusaf y genedL "Ymha le y mae y dirgel- 
wch?" gofyna y bywgraffydd. Try ei ddefn- 
yddiau drosodd drachefn, a chenfydd enw Roger 
JSdwards, yr Wyddgrug, yn amlach nag eiddo 
un o honynt ; a dichon y dechreua y by wgraff- 
ydd feddwl y gallai ei wron guro pob un o'r 
enwogion a enwyd mewn rhywbeth neu gilydd. 
Dichon y dyweyd wrtho ei hun — yr oedd Mr. 



Digitized by 



Google 



PABCH. BOGEB BDWÀBDS. 5 

Edwards yn well ysgolaig na Mr. John Jones, 
Talsarn — yn fwy o all-round man na hyd yn 
nod Mr. Rees— yn rhagorach emynydd na Mr. 
Humphreys a'i f ab yn nghyf raith gyda'u gilydd 
— ac yn fwy active a pharod na Dr. Edwards. 

Pe byddai i'r by wgraffydd glorianu yr enwog- 
ion a grybwyllwyd yr un modd ag y clorienir 
myf yrwyr y Bala, gan roddi hyn a hyn o f arciau 
f el saf on pob un o'r pynciau canlynol — nerth cof 
— treiddgarwch meddwl— dychymyg barddonol 
— chwaeth — synwyrgalledd — deheuder — dawn 
ymadrodd — dillynder iaith — a " chynghanedd- 
iad " (ys dywed un o'n henwogion), yr oll gyda'u 
gilydd f el y deuent i'r golwg wrth weddîo, preg- 
ethu, wrth gadw seiat, ar y llwyf an, yn y gadair 
ly wyddol, yn y gadair olygyddol, yn y cwmni, 
yn y Uetty, yn y cartref, ac yn yr oll âg y sydd 
yn gwneyd i fyny gymeriád — ymha le y safai 
enw Boger Edwards ar y rhestr? Credwn na 
cheid ef yn y gwaelod. Dychymygwn eilwaith 
y bydd i'r by wgraffydd ofyn cwestiwn f el hyn 
iddo ei hun — Pe dechreuasai Mr. Edwards ei 
fywyd cyhoeddus yn y flwyddyn 1860 yn lle 
1830, a ennillasai efe yr un safle ymhlith ei 
genedl a'i enwad a gyfiawn etifeddodd efe yn ei 
ddydd a'i dymmor? Bydd y cwestiwn yn un 



Digitized by LiOOQ lC 



« UANIEL OWSN AB T 

anhawdd iawn ei ateb, a hyny yn benaf am f od 
gan amgylehiadan gryn lawer i'w wneyd yn 
nadblygiad a ffurfiad bywyd dyn cyhoeddoa 
Yn mebyd ac ieuengctyd Mr. Edwards nid oedd 
nif er y rhedegwyr ond ychydig, yr hyn oedd yn 
symbyliad i uchelgais cyfreithlawn, ac yn galon- 
did i'r gobaith am ennill y gamp. Mae lliosog- 
rwydd eydymgeiswyr o alluoedd cyfartal yn 
tueddu weithiau, er nad bob amser, i wanhau y 
galon ac i gynnyrchu difrawder. Ond y mae 
ein hadnabyddiaeth o amlochredd doniau Mr. 
Edwards, ei yni a'i hoenusrwydd digyffelyb, yn 
peri i ni gredu y buasai efe gyda manteision 
addysg rhagorach, a chydymgeisyddiaeth eang- 
ach a llymach, yn flicr o wneyd ei f arc ac o ar- 
graffu ei bersonoliaeth ar hanesiaeth ei enwad. 

Er nad ydyw yn dyf od o f ewn cylch amcan 
yr ysgrif hon i roddi hanes manwl o fywyd Mr. 
Edwards, rhaid i ni, i'r dyben o geisio rhoddi 
cyfrif am y safle a'r anrhydedd a ennillodd ef e 
ymhlith ei genedl a'i Gyfundeb, gymmeryd cip- 
drem frysiog ar ei lafur. Gweithgarwch ao yni 
di-ildio ydoedd nodwedd arbenicaf Mr. Edwards. 
Yn y sylw a wnaeth y Parch. R. Davies, Am- 
wythig, ddydd angladd Mr. Edwards, tarawyd 
key-note ei fywyd. tt Yr oedd Mr. Edwards/' 



Digitized by 



Google 



PABCH. ROGEB EDWARDS. 7 

ebai Mr. Davies, "bob amser gyda'i waith. Ni 
welais ef erioed yn sefylüan, nac hyd yn nod yn 
cymeryd amser i edrych i ffenestri siop." Er 
na wyddom ni ddim ymron am ei febyd, mae yn 
rhaid fod Mr. Edwards wedi Uaforio yn galed a 
diwyd yn ystod ei fachgendod, oblegid yn y 
fiwyddyn 1835, tra nad ydoedd efe ond pedair 
ar hugain oed, yr ydym yn ei gael yn derbyn 
gwahoddiad Mr. John Lloyd (cyhoeddwr Tr 
Amserau wedi hyn),' i ddyfod i'r Wyddgrug i 
olygu newyddiadur misol o'r enw Cronicl yr 
Oes. Yr oedd dau rifyn o'r Cronicl eisioes wedi 
dyfod allan dan olygiaeth y Parch. Owen Jones, 
yn awr o Landudno, çyn i Mr. Edwards ym- 
gymeryd â'r gwaith o olygydd. Pedair blyn- 
edd a fu hyd einioes y CronicL Bu farw o 
ddiffyg cefnogaeth, ac nid, yn sicr, o ddifiyg yni 
a medr. Mae dwy gyf rol — a dim ond dwy hyd 
yr ydym ni yn gwybod — ar gael o Oronicl yr 
Oea wedi eu hachub o'r gynneuedig dân. Ac y 
maent yn werthf awr iawn pe ond fel curiosity 
yn unig. Erbyn hyn y mae ynddynt fwy 
gwerth; sef fel y maent yn ddangoseg i ni o 
allu ac ymroddiad diflin y golygydd. Cronicl 
yr Oes oedd y newyddiadur politicaidd cyntaf 
yn Nghymru; ac ysgrifenld pob rhifyn yn 



Digitized by 



Google 



8 DÀNIEL OWEN AB Y 

gyfangwbl ymron gan Mr. Edwards. Dywed 
Mr. Owen Jones fod agos yr oll o hyd yn nod y 
"llythyrau" a ymddangosent ynddo dan ffug- 
enwau yn eiddo y golygydd, gan mor f awr oedd 
ei awydd i wneyd y papur yn ddyddoroL Ceir 
yn y Cronicl grynodeb maith a manwl o weith- 
rediadau y Senedd — newyddion tramor a char- 
trefol, ac hefyd brif-erthyglau grymus a miniog 
ar byncian y dydd. Mae darllen leaders Cron- 
icl yr Oes am y flwyddyn 1836, ar Dỳ'r Ar- 
glwyddi, y Balot, a'r Dreth Eglwys, yn ein cario 
megys i gynfyd gwleidyddiaeth Gymreig. Mae 
tôn ac ysbryd yr erthyglau mor agored, rhydd- 
f rydig a diofh ag eiddo y newyddiadur mwyaf 
radicalaidd y dyddiau hyn. "Mr. Edwards," 
meddai Mr. Owen Jones, "ydoedd y rhyddfryd- 
wr mwyaf diarswyd yn Nghymru y dyddiau 
hyny." Gan mor llym a diattal y condemniai 
efe draha a gormes y boneddigion â'u steward- 
iaid, lledgyhuddid ef gan bregethwr mwyaf 
iylanwadol y corff y pryd hwnw — ac hwyrach 
y mwyaf a welodd Cymru — o geisio taenu eg- 
wyddorion Socialaidd Tom Payne ! 

11 faint o gyfnewid yn awr sydd yn Nghymra !" 
Cafodd Mr. Edwards fyw i weled llawer o ddiw- 



Digitized by LiOOQ lC 



PABCH. BOGEB EDWARDS. 9 

ygiadau çymdeithasol y dadleuai efe drostynt 
wedi eu dwyn oddiamgylch, ac i weled Ymneill- 
duwyr Cymru wedi eu diddyfnu oddiwrth bob 
mursendod Eglwysyddol a Thoryaidd i gofleidio 
Ehyddfrydiaeth lân ddiledryw. Mor ieuanc oedd 
Cymru mewn gwleidyddiaeth yn y flwyddyn 
1835! Mor dlawd ydoedd o iaith wleidyddol! 
Gynif er o eiriau yr oedd yn rhaid i Mr. Edwards 
eu coinio, y rhai, erbyn hyn, sydd yn ngenau 
pawb. Prin yr ydym eto fel Cymry wedi syl- 
weddoli ein rhwymedigaeth i Mr. Edwards mewn 
ystyr wleidyddoL Mae yn wir na pharhäodd ei 
gysylltiad a r wasg newyddiadurol ond rhyw 
bedair blynedd; ond efe a osododd y bêl i redeg; 
ac yn ei gartref a'i sir parhäodd hyd y diwedd i 
fod yn allu mawr mewn gwleidyddiaeth, ac nid 
allai unrhyw ymgeisydd am gynnrychiolaeth 
Bwrdeisdrefi a Swydd Fflint fforddio ei anwy- 
byddu. 

Drwy ystod y blynyddoedd y bu Mr. Edwards 
yn olygydd Cronicl yr Oea, a thra yr ydoedd, fel 
y dy wedwyd, yn gorf od ei goginio ymron i gyd 
ei hun, nid oedd efe segur na difirwyth mewn 
cylchoedd eraill. Tystia y rhai sydd yn ddigon 
hen i gofio, mai yn y blynyddoedd hyny y preg- 
ethai efe yn fwyaf grymus a ffrês. Cyfnod 



Digitized by LiOOQ ÌC 



10 DANIEL OWSN AB T 

cythryblus yn Sir Fflint oedd y cy fnod hwnw. 
Tr oedd y M Pum' pwnc " yn en blodau, ac 
" Uchel-Galfiniaeth " ac " Isel-Galfiniaeth yn 
dermau yr aelwyd Mor aiddgar y clustf einiai 
aelodau y Çyfarfod Misol, a Uawer o'r cynnull- 
eidfäoedd am iachusrwydd athrawiaeth, nes 
oeddynt wedi pengamu! Mewn nndeb â Robert 
Roberts, Ehos, a John Phillips, Treffynnon (wedi 
hyny o Fangor), cymerodd Mr. Edwards ran 
flaenllaw yn y dadleuon brwd ; a by dd y cyfnod 
hwnw yn destyn pennod ddyddorol pan ddaw 
hanes Mr. Edwards i gael ei ysgrifenu. Afreid- 
iol ydyw dyweyd mai i'r blaid lydan, rydd- 
frydig o Galfiniaid y perthynai Mr. Edwarda 
Er nad ydoedd efe ar y pryd ond gŵr ieuanc, ac 
er yr edrychid arno gan rai o'r tadau dylanwad- 
ol tu allan i gylch Cyf arf od Misol Sir Fflint gyda 
gradd o ammheuaeth, os nad drwgdygiaeth — 
drwy ei eofndra, ei ddeheuder, a'i gymeriad 
gloew, gwelodd yn fuan dranc eu rhagfarn, a 
derbyniodd ffrwyth eu hewyllys da. 

Oblegid yn y flwyddyn 1839, ar ymddiswydd- 
iad Mr. Cadwaladr Williams, Sir Fôn, os cywir 
y'n hysbysir, dewiswyd Mr. Edwards yn ysgrif- 
enydd y Sassiwn, a pharhäodd yn y swydd hyd 
y flwyddyn 1874 Chware teg i'r hen dadau î 



Digitized by 



Google 



PABCH. ROGER BDWARDS. 11 

Os oeddynt dîpyn yn Geidwadol, yr oeddynt yn 
hynod o lygadog. Yr oedd y " gẃr ieuanc " yn 
ieuengach o lawer, ac yn gorfod aros yn hwy o 
lawer yn sef yllfa'r prawf y pryd hwnw nag yn 
ein dyddiau ni. Ond yn sicr nid oedd y tadau 
yn fyr eu golwg os dygwyddai fod addfedrwydd 
neiUdìwl mewn gŵr ieuanc. Ond rhaid ychwan- 
egu fod gair yr Arglwydd, yn y ffurf o ddysg- 
eidiaeth, yn werthfawr yn y dyddiau hyny. 
Nid oedd Uawer o ddewis. Priodol y gallasent 
ymholi "Ymha le y mae pin yr ysgrifenydd 
buan ?" Os oedd Mr. Boger Edwards yn rhyw- 
beth y pryd hwnw, yr oedd yn smart, yn dde- 
heuig, ac nid rhyf edd i'r dewisiad syrthio arno 
ef. Gyda pha fedrusrwydd y Uanwodd efe y 
swydd o ysgrifenydd am gynifer o flynyddoedd, 
ni pherthyn i ni ymholi na mynegu. Gallwn 
ddyweyd hyn, fod ynddo un cymhwysder an- 
mhrisiadwy i'r swydd; yr oedd ei gof yn an- 
f erthol, yr oedd f el encyclopcedia o'r " pethau a 
f u o'r blaen." 

Yn y flwyddyn 1844, mewn cysylltiad â Dr. 
Edwards, Bala, cychwynodd Mr. Edwards y 
chwarterolyn gwerthf awr, y Traethodydd. Yr 
oedd hon yn anturiaeth hynod o bwysig y pryd 
hwnw ; ond trodd allan yn Uwyddiant mawr yn 



Digitized by LjOOQ lC 



12 DANIEL OWEN AB T 

yr ystyr o gyfrwng hyfforddiant i wýr ieuaino 
Cymreig, beth bynag am yr ystyr fasnachoL 
Diammheu i'r Traethodydd greu cyfnod yn 
hanes Cymra, âc nid oes ond ychydig o'n gwŷr 
blaenaf na theimlant yn ddyledus am yr arlwy 
fras a fwynhasant ar ei f wrdcL Bu Mr. Edwards 
mewn cysylltiad â'r Traethodydd am oddeutu 
20 mlynedd, ac ysgrifenodd iddo nifer mawr o 
erthyglau, ymhlith y rhai mwyaf dyddorol 
gallwn enwi y rhai canlynol, "Yr Amaethwr 
a'r Goruchwyliwr," "Maeleraeth a Maelerwyr," 
" Cyfnewidiadau ugain mlynedd," a "Uawys- 
grifau Scythopolis." 

Yn y flwyddyn 1846, ar farwolaeth Mr. Parry 
o Gaer, disgynodd i ran Mr. Edwards olygiaeth 
y Drgsorfa, a pharhaodd gyda'r gwaith hwn 
hyd ddydd ei farwolaeth. A chan nad beth am 
ei ansawdd — gall fod gwahanol dyb am hyn — 
yr oedd hwn yn waith cyson a chaled, ac yn 
aml iawn yn drudgery. Hwyrach y goddefir i 
ni ddweyd gair neu ddau am y Dryaorfcu 
Gwyddom ychydig o brofiad y diweddar olyg- 
ydd. Cyhoeddiad y Cyfundeb, fel y gŵyr 
pawb, ydyw y Drysorfa ; ac f el y cyfryw dylai 
gyf ateb i anghenion y Gýfundeb hyd y gellir ei 
gwneyd, a dylai pob aelod o'r Cyf undeb wneyd 



Digitized by LiOOQ lC 



PABCH. BOGEB EDWABDa 13 

ei ran tuag at iddi fod felly. Gan nad beth 
ydyw ideal golygydd am yr hyn y dylai cy- 
hoeddiad misol fod, nis gall ei gario allan ond 
ar gyfer dosbarth neiilduol o ddarllenwyr. Nid 
ydy w cogyddes y gwestdý yn hoffi blas pobpeth 
a ddyg hi i'r bwrdd, nac hyd yn nod arogl rhai 
pethau; a phe parotoai hi yn ol ei chwaeth ei 
hun diflanai Uawer o'r cwsmeriaid. Pa nifer o 
• gylchgronau a gychwynwyd yn Nghymru, " ag 
yr oedd mawr anghen am danynt," ac oeddynt i 
f od yn gynllun o berffeithrwydd, a pha hyd a fu 
dyddiau eu blynyddoedd cyn eu myned ar hyd 
y Uwybr ni ddychwelant ar hyd-ddo? Onid 
oes lle i gredu fod cylchgronau yn gyffelyb i 
Gristionogion, can gynted ag y çyrhaeddant 
berffeithrwydd eu bod yn marw ? Ni cheisiodd 
Mr. Edwards wneyd y Drysorfa yn berffaith; a 
phe buasai efe wedi amcanu at hyny, buasai y 
Drysorfa wedi rhagflaenu ei goly gydd i ogoniant 
er yB blynyddoedd. Nid oedd y Drysorfa yr 
hyn y dymunasai ei golygydd iddi fod, nac 
ychwaith yr hyn y gallasai efe ei gwneyd. Yr 
oedd yn rhaid i Mr. Edwards gadw mewn cof 
yn feunyddiol wyth o bob deg o'r darllenwyr. 
Gwyddom ei f od ef yn argyhoeddedig pe codasai 
efe safon lenyddol y Drywrfa, y buasai hyny 



Digitized by 



Google 



14 DANIEL OWEN AK Y 

yn lleihâu nifer ei darllenwyr, ac yn enwedig ei 
darllenyddesau. Ceisiai y Golygydd ddarparu 
ar gyfer chwaeth pawb. Yn ei awydd i wneyd 
y Drysorfa yn dderbyniol gan y lliaws, dichon 
iddo anghofio yn orraodol y dosbarth oedd yn 
gwaeddi am iddi fod yn well; ond rhaid 
ychwanegu fod y dosbarth hwnw wedi ei 
anghofio yntau. Er mwyn cael prawf o hyn, 
cymharer yr addewidion am ysgrif au ar amlen 
y Drysorfa bob mis Rbagfyr â'r cyflawniadau 
yn ngorff y flwy ddyn ddilynol Ac yr ydym yn 
credu ei f od yn ffaith mai y rhai a gyrchent eu 
trwynau yn fwyaf enbyd mewn gwrthwyneb i 
arlwy y Drysorfa, oeddynt y rhai na symud- 
asant fys na bawd i'w gwneyd yn welL Can 
belled ag yr ydym ni yn deall, ni ddysgwylir i 
olygydd misolyn enwadol ysgrifenu llawer o'r 
prif erthyglau, yr un modd ag y gwneir gan 
olygydd newyddiadur. A phe yr ymgymerai 
efe â gwneyd hyny, mae yn gwestiwn a barhâi 
yr ysgrifau i fod yn dderbyniol. Rai blynyddau 
yn ol dywedodd cyfaill galluog wrthym ei fod ef 
a brawd galluog arall ar fin cychwyn misolyn 
" ag yr oedd mawr anghen am dano," a'u bod 
hwy eu dau am ysgrif enu y cyf an o hono heb 
ymddibynu dim ar ohebwyr. "Felly; gwell i 



Digitized by 



Google 



PARCH. BOGER EDWABDS. 15 

chwi ordro ei funeral cards ar unwaith," oedd 
ein hateb. Daeth y misolyn allan ; yr oedd yn 
berffaith ; a bu fy w, os ydym yn cofio yn dda, 
ddeunaw mis ! Yr oedd y ddau f rawd y cyf eir- 
iwyd atynt yn ddynion gwir alluog, ac yn llen- 
orion da,ac yn anfoddlawn ar arlwy yDrysorfa; 
ond buan iawn y canfyddasant nad oedd " mawr 
anghen "ary wlad am eu ooginiaeth hwy. Tr 
ydym yn crybwyll hyn i'r dyben o ddangos mai 
nid chware plant ydy w gwaith golygydd, ac f od 
yn gof yn " hen law " i adnabod yr hyn sydd 
dderbyniol gan y wlacL A chymeryd chwaeth 
pawb i ystyriaeth, yr ydym yn credu fod Mr. 
Edwards wedi golygu y Drysorfa mor foddhaol, 
a dyweyd y Ueiaf, ag a fuasai neb arall pwy 
bynag o aelodau y Cyfundeb yn gallu gwneyd. 
Ac ni chymerodd efe fantais ar ei sefyllfa fel 
golygydd i ymosod ar neb, ac ni oddefodd i neb 
gnoi a thraflyncu ei frodyr. Os oedd y Drysorfa,. 
tra y bu dan of al Mr. Edwards, yn rhy ddiniwed, 
fel y tybiai rhai, yr oedd, serch hyny, fel 
ei golygydd, yn foneddigaidd ac efengylaidd. 
Dichon fod Mr. Edwards, fel golygydd, yn rhy 
8en8Ìtive. Ei brofiad oedd, fod y rhai a fedrent 
ysgrifenu yn dda yn anmharod iawn i wneyd 
hyny, a'r rhai na f edrent yn hynod o barod at y 



Digitized by LiOOQ lC 



16 DANIEL OWStf AB T 

gwaith. Ond mor 8&n8iUve pedd efe, fel nad 
allai wrthod ysgrif neb os byddai M Parch " wrth 
enw yr awdwr, serch iddo orfod ail ysgrifenu y 
cyf an a thwtio gryn lawer arni. 

Ond nid oedd yr hyn a wnaeth Mr. Edwards 
gyda Chronicl yr Oes, y Traethodydd, a'r 
Drywrfa, ond cyfran o'i lafur HenyddoL Efe 
a ddygodd allan ddwy gyfrol o'r Pregẃhwr. 
Mae amryw o'r pregethau yn y cyfrolau hyn 
yn eiddo ef ei hun, ac amryw eraill a ysgrif- 
enwyd ganddo wrth eu gwrando. Casglodd Mr. 
Edwards y Salmydd Cymreig — llyfr hymnau 
a f u mewn arf eriad mewn lliaws o gynnulleidfâ- 
oedd y Methodistiaid Calfinaidd am lawer o 
flynyddoedd O ran ei "drefhiad" y mae y 
Salmydd lawn cystal, yn ol ein barn ostyngedig 
ni, ag unrhyw un a'i dilynodd. Gwelsom Mr. 
Edwards yn cael ei gyhuddo o newid hymnau. 
Ni wnaeth efe hyny; canys clywsom ef yn 
dyweyd fwy nag unwaith ei fod ef wedi eu 
cyhoeddi "fel y cafodd efe hwynt" Dyfais 
newydd spon o eiddo Mr. Edwards ydoedd y 
Dyddiadur, yr hwn a ddygodd efe allan hyd 
y diwedd. Efe hefyd a olygodd argraffiad 
newydd o Esboniad James Hughes gyda Nod- 
iadau Ychwanegol helaeth o'i eiddo ei hun. 



Digitized by 



Google 



PABCH. ROGEB EDWABDS. 17 

Gwaith arall y^ cyraerodd efe lawer o ofal a 

thrafferth gydag ef oedd Pregethau Mr. Rees. 

Clywsom ef yn dyweyd mai hwn oedd y gor- 

chwyl caletaf yr ymaflodd ynddo erioed, ond ei 

fod yn orchwyl pleserus. Mae yn gwestiwn 

genym a oedd mwy nag un, heblaw Mr. Edwards, 

yn Ngorff y Methodistiaid, a allasai wneyd y 

gwaith hwn. Ysgrifenai Mr. Bees yr un breg- 

eth lawer gwaith drosodd, gan aildrefnu a chyf- 

newid y sylwadau. Yr oedd raid i Mr. Edwards, 

wrth eu parotoi i'r wasg, ddarllen yr holl gopîau 

yn fanwl, a chymeryd darn o un a'i ddodi wrth 

y Uall, ac yn y blaen. Ond yr oedd ganddo, 

fel yr awgrymwyd, gymhwysder neillduol i'r 

gwaith— yr oedd wedi gwrando Mr. Bees yn 

traddodi yr oll o honynt, rai amryw weithiau, 

mewn Cymanfäoedd a chyfarfodydd pregethu, 

ac yr oedd yn eu cofio agos i gyd. Cofiai Mr. 

Edwards amry w sylwadau o eiddo ei hoff breg- 

ethwr na chaed hwynt yn y manuscript — 

sylwadau a draddodai Mr. Bees yn nhanbeid- 

rwydd ei ysbryd, pan fyddai wedi colli y breg- 

eth yn mhwnc y bregeth. Ymhlith arwraddol- 

wyr Mr. Bees, Mr. Edwards, ni a gredwn, oedd 

ei addolwr penaf. Un o'r pethau cyntaf ydym 

yn gofio am y pregethwr digyffelyb, pan nad 
2b 



Digitized by VjOOQ lC 



18 DANIEL OWEN AB V 

oeddym yn deall yr hyn a ddy wedai, ydyw 
gweled Mr. Roger Edwards dan y bregeth yn 
crîo yn hidl, a chrîwr heb ei fath ydoedd ef, gan 
daflu y dagrau mawrion oddiar ei fochau gyda 
chef n ei law, a'i gorff yn siglo, see saw. Gwelsom 
yr olygfa hon, mewn blynyddoedd dilynol, rai 
degau o weithiau. Hyd i'w ddyddiau olaf ni 
f yddai raid ond enwi Mr. Rees wrth Mr. Edwards, 
a gwelid y corff yn dechreu ysgwyd a'r llygaid 
yn HenwL 

Nid anmhriodol crybwyll mai Mr. Edwards 
ydoedd cychwynydd y serial story mewn 
cyhoeddiad crefyddol Cymreig. Ysgrifenodd Y 
Tri Brawd — gwaith o deilyngdod uchel, Beubm 
Chruffydd, a Hywd Tomos, yr olaf ó ba rai 
a adawyd yn anorphenoL Cyhoeddodd Mr. 
Edwards hefyd gyf rol o farddoniaeth, amryw 
ddarnau o'r hon sydd ar dafod gwlad, megya 
"Yr afonig ar ei thaith," "Yr asyn an- 
foddog," "Am yr Ysgol Sabbothol," &c, &c 
Ond yr oedd ei waith mawr — gwaith y gallasai 
ef e ei wneyd yn well na neb sydd yn fyw — heb 
ei ddechreu ganddo. Ysgrifenydd y Uinellau ' 
hyn a awgrymodd iddo ef y testyn, ac yr oedd 
yntau wedi syrthio mewn cariad âg ef, ac yr 
oedd ei fryd ar ddechreu arno can gynted 



Digitized by 



Google 



PARCH. ROGER EDWARDS. 19 

ag y gorphenai Hywel Tomos. Y testyn oedd, 
" Fy adgofion am Fethodistiaid a Methodistiaeth 
Cymru." At waith o'r natur yna yr oedd cof 
Mr. Edwards yn ystordŷ anmhrisiadwy, Ond, 
ysywaeth, y mae efe wedi myned ymaith cyn ei 
ddechreu ! 

Yn ei holl ysgrifeniadau, yr ydym yn meddwl 
yr addefir gan y beirniaid goreu fod styU neu 
arddull Mr. Edwards yn bur a chlasurol. Dyw- 
edai y diweddar Áb Ithel fod priod-ddull Boger 
Edwards y cynllun goreu o Gymraeg y bedwar- 
edd ganrif ar bymtheg. 

Gwelwn oddiwrth y gipdrem frysiog hon ar 
ei lafur llenyddol na bu Mr. Edwards yn segur. 
Yn wir yr oedd ei activity yn ddigymhar 
ymron. Heb son dim am ei bregethu, ei deith- 
iau mynych, a'i yni yn y Cyfarfodydd Misol, 
yr oedd efe yn ŵr hynod mewn gwirionedd. 
Ni bu Corff y Methodistiaid yn ddall i'w ym- 
ryfal ddoniau, oblegid yn ystod ei oes anrhyd- 
eddwyd ef â'r swyddau uchaf yn y Cyfundeb. 
Yn y flwyddyn 1869, dewiswyd Mr. Edwards 
yn Llywydd y Sasiwn ; ac yn y flwyddyn 1872, 
gwnaed ef yn Llywydd y Gymanfa GyffredinoL 
Drachef n y flwyddyn ddiweddaf etholwyd ef yn 
Lly wydd y Sasiwn am yr ail waith, anrhydedd 



Digitized by LiOOQ lC 



20 DANIEL OWEN AB Y 

na osodwyd ar neb arall yn ystod y deaddeng 
mlynedd ar hugain ddiweddaf, oddieithr dau, 
sef Dr. Edwards, Bala, a Dr. Thomas, Liyerpool. 
Hyd y gwyddom ni, ni chollodd y gadair lyw- 
yddol yn Mr. Edwards ddim o'i bonedd a'i 
hurddasolrwydd. Ychydig ddyddiau cyn ei 
farwolaeth anrhydeddwyd ef gan Brifysgol 
Hamilton, New York, â'r teitl o D.D. Wedi 
clywed y newydd, galwodd gohebydd un o'r 
newyddiaduron Ueol i ymofyn a fwriadai Mr. 
Edwards dderbyn y titl, er mwyn iddo ef — y 
gohebydd — wneyd y peth yn hysbys. Ofnai 
meibion Mr. Edwards fod eu hanwyl dad wedi 
myned yn rhy bell i rydiau yr afon iddynt 
grybwyll y mater wrtho. Dechreuent bryderu 
a f eddai efe ei ymwybyddiaeth. Pa fodd bynag, 
er mwyn gwneyd prawf arno, gwnaethant ddy- 
muniad y gohebydd yn hysbys iddo. Yr oedd 
«i lygaid yn gauedig, ac nid ymddangosai ei f od 
wedi clywed y cwestiwn ; a thybiai ei f ab, Dr. 
Edwards, ei fod yn rhy bell yn yr angeu i ddal 
cymundeb â hwy. Sut bynag, wedi aros rhy w 
ugain mynyd, torwyd ar y dystawrwydd gan 
yr hen dad. " Dy wedwch," ebe efe, " wrth Mr. 
Morgan [y gohebydd] am ysgrifenu i'r AdvertÌ8er 
fel hyn — " a dictatiodd yn Saesoneg baragraff 



Digitized by 



Google 



PARCH. ROGBB EDWARDS. 21 

i'w roddi yn y newyddiadus parthed y D.D. Yr 
oedd yn un o'r pethau mwyaf humorous, digrif, 
a chellwair-gnoawl a glywsant ganddo erioed. 
Dichon y byddai yn orraod o hyfdra ynom ei 
ddodi i lawr yma, ond yr ydym yn crybwyll am 
yr amgylchiad fel engraifflb o 

" The ruling paflsion strong in death." 

Bu Mr. Edwards farw, fel y dymunai pob dyn 
da gael marw, yn yr harnis, â*i ddwylaw yn 
llawn gwaith, a'r gwaith hwnw yn gyfryw o 
ran ei natur na ddymunasai efe ei newid hyd yn 
oed pe gwybuasai fod angeu yn ymyL Nid 
oedd ef e yn ẃr difai, ac efe ei hun a f uasai y 
parotaf i gydnabod hyny; ond wrth edrych 
arno o bob cyfeiriad yr oedd yn garitor ar- 
dderchog. Yr oedd Mr. Edwards yn ŵr effro 
iawn. Adwaenem ef cystal, a mwynhasom gym- 
aint o'i gwmni a nemawr un sydd yn fyw, ac, 
hyd yr ydym yn cofio, ni welsom ef erioed yn 
cau ei lygaid, ond pan fyddai yn gweddío, nac 
yn dylyfu gên. Feallai y bydd rhywun yn 
gwenu ar y sylw yna ; ond credwn ni ei f od yn 
f ynegianol o'i gymeriad Gedy rhai pobl argraff 
ar ein meddyliau eu bod wedi eu hanfon i'r byd 
i gysgu a phlethu dwylaw; ac hyd yn oed yn eu 
horiau mwyaf effro, ymddangósant f el pe bydd- 



Digitized by 



Google 



22 DANIEL OWEN AB Y 

ent yn chwilio am obenydd. Owelir eraill yn 
hynod fÿwiog gyda'u gorchwylion bydol, ond 
pan agorant lyfr, nen pan ddenant i'r capel — 
wel, y maent yn union deg yn ngwlad hnd a 
lledrith. Hyd yn ddiweddar iawn — hyd yr adeg 
y canfyddwyd fod y gelyn a'i cymmerodd ef 
ymaith wedi bwrw clawdd o'i amgylch, yr oedd 
difrawder, syrthni, a chysgadrwydd, yn cael eu 
cadw at a reepectable distance gan Mr. Edwards. 
Gallai dyeithryn wrth edrych arno ar yr heol 
ddeall ar nnwaith mai gŵr prysur, Uawn gwaith 
ydoedd. Ugeiniau o weithiau y gwelsom ef, 
hyd yn oed yn ei hen ddyddiau, a bwndel o 
lythyrau yn ei law, yn hanner redeg i ddal y 
po8t. Wrth fyned i'r capel, neu at y trên, byddai 
yn myned ar " hwb, cam, a naid," gan anadlu yn 
gryf drwy ei ffroenau. Gadawai argraff arnom 
ei fod yn wastad yn coleru, os goddefir i ni 
ddyweyd felly, bob moment o amser. Yr oedd 
oes Mr. Edwards, sef 76 o flynyddoedd, cyhyd ag 
eiddo ambell un o'r hen batrieirch araf-deg a 
hamddenoL Nid ydym yn amheu na ddarfu i'w 
fywiogrwydd a'i gyflymdraberi iddo ymddangos 
yn rhy brywur i ambell un o'r slow coaches yn 
nghynnadleddau y Cyfundeb. Ond nid allai efe 
wrth ddim hyny ; " dyna oedd ei natur." Gyda 



Digitized by LjOOQ ÌC 



PAROH. ROGEB EDWARDS. 23 

doniau naturiol dysglaer ac amrywiol, a beidd- 
garwch canmoliaethus, âg un "hwb" daeth yn 
olygydd y newyddiadur politicaidd cyntaf yn 
Nghymru, ac i godi ei lef yn niffeith wch gwleid- 
yddiaeth Oymreig; âg un "cam" daeth yn 
Ysgrifenydd y Sasiwn, a chyda ei bin buan dod- 
odd ar gof a chadw weithrediadau cynnadleddau 
ei gyfundeb; âg un "naid" esgynodd i gadair 
olygyddol prif gyhoeddiad yr enwad Ychydig 
flynyddoedd yn unig a gymmerodd iddo ef 
ddringo y grisiau hyn, a thra nad ydoedd efe 
ond cymharol ieuanc. Tyfodd yn gyflym fel 
cicaion Jonah, ac ni wy wodd ei ganghenau nes 
pallu o'i foncy ff gan hir ddyddiau, canys yr oedd 
ei wreiddiau ar làn afonydd dyf roedd. Gwelodd 
lawer yptorm a chwympo o ambell i dderwen 
gref yn anamserol, ond cafodd ef nerth i ddal y 
corwyntoedd ac i ymuniawni nes i'r Fforestwr 
mawr ei hun ei farcio i gael ei dori i lawr cyn 
iddo ddechre crino. 

Yr oedd Mr. Edwards yn ẃr o dymherau cryf - 
ion ac o argyhoeddiadau dyfnion. Yn naturiol 
yr oedd efe yn frochus, sydyn, a gwyllt. Nid 
rhyiu soirt o grefydd a wnaeth y tro iddo ef. 
Buasai ei dymherau cynhyrfiol cynhenid yn tori 
cylchau "gras bach" yn deilchion ulw. Nid 



Digitized by 



Google 



24 DANIfiL OWEN AR T 

wrth f esur yr oedd yn rhaid rhoddi iddo ef yr 
yshryd — yr oedd yn rhaid ei dywallt neu ddim, 
I un fel efe yr oedd hunan-goncwest yn rhy w- 
beth i'w gofio am byth, ac yn frwydr a adawai 
ei marciau yn ddwfn ar ei bersonoliaeth. Dichon 
ei fod yn rhagluniaethol iddo gael ei eni ar yr 
adeg y ganwyd ef. Mae 1811 — y flwyddyn y 
ganwyd Mr. Edwards — yn un i'w chofio yn 
hanes Methodistiaeth Cymru fel blwyddyn yr 
ordeinio cyntaf. Fel y tyfai Mr. Edwards i fyny 
yn ŵr ieuanc, daeth i gyssylltiad â, a than ddy- 
lanwad gweinidogaeth sêr dysgleiraf y Cyf undeb 
— Ebenezer Morris, John Elias, ac erailL Yr 
oedd gweinidogaeth y dynion hyn, gweision y 
Duw goruchaf, dan arddeliad grymus, ac yn 
tanio Çymru ar y pryd. Gadawodd mawrion 
weithredoedd Duw fel y traethid hwynt gan 
y gwŷr digymhar hyn, argraff annileadwy ar 
ysbryd y gŵr ieuanc o Ddolgellau — argraff oedd 
yn ymddangos yn cryfhâu fel yr heneiddiai, ac 
yn cael ei mwynhâu gyda mwy o awch ganddo 
ef ei hun. Mynych y clywsom ef yn adrodd ac 
yn ail adrodd am y grymusderau y bu efe yn 
dyst o honynt yn ei ieuenctyd. Dywedai Dr. 
Hughes, pan yn traddodi ei bregeth angladdol, 
mai gan Mr. Edwards y cafodd ef syniad pa f ath 



Digitized by LiOOQ ÌC 



PARCH. ROGER EDWARDS. 25 

bregethwyr oedd Ebenezer Morris a John Elias. 
A hawdd y gallwn ei gredu, oblegid yr oedd 
Mr. Edwards yn ymloddestu wrth eu hadgyn- 
nyrchu a'u portreadu i rai na chlywsant yr 
enwogion hyny. Bu eistedd dan weinidogaeth 
y tadau, pan oedd nerthoedd y byd a ddaw yn 
peri i ddynion lewygu gan ofn, yn foddion i 
gynnyrchu argyhoeddiadau dyfnion yn Mr. 
Edwards, argyhoeddiadau na wanhäwyd mewn 
amser dilynol, ac na pheidiasant a gweinyddu 
cysur i'w perchenog. Crefydd yn fforddio 
hapusrwydd oedd yr eiddo ef. Er ei fod yn 
ddarllenwr mawr ac nad oedd efe ddyeithr i 
ddamcaniaethau diweddar, a'r aml ffuifiau new- 
yddion y gosodir gwirionedd o'n blaen — ffurfiau 
sydd weithiau yn peri i hyd yn nod rai dynion 
da betruso a throi yn ol at egwyddorion dech- 
reuad gwybodaeth, ni flinid Mr. Edwards, hyd y 
gwyddom ni, un amser gan ammheuon, ac ni 
siglid ei hyder. Yr oedd y pibellau a osodwyd 
i lawr yn yr adenedigaeth yn llydain a digrac, 
ac yn trosglwyddo i'w enaid yn ddidor ddyfr- 
oedd y bywyd, gan nad beth a fyddai y crasder 
a'r sech-hin ar erailL Hyn ydoedd dirgelwch 
yr enneiniad a'r newydd-deb a fyddai bob amser 
ar ei weddiau, a'r ŷsbrydolrwydd a'r hynawsedd 



Digitized by 



Google 



26 DANIEL OWEN AB Y 

ystwyth a'i nodweddai yn y çyfarfodydd eg- 
lwysig. Os oedd Mr. Edwards yafawr mewn 
rhywbeth, yn hyn yr ydoedd. 

Mae gan rai dynion bresennoldeb. Teimlwn 
dipyn o anhawsder i esbonio yr hyn a f eddyliwn 
wrth ddyweyd f el yna. Nid oes genym ffordd 
well i'w egluro na'i ail-adrodd Mae rhai dyn- 
ion yn ein gorfodi i sylweddoli eu bod yn òres- 
ennol, er eu bod hwy eu hunain, fe ddichon, yn 
anymwybodol o hyny. Yr oedd tyrfa fawr wedi 
dyfod ynghyd pan labyddid Stephan, ond un 
oedd yn breaennol — y gŵr ieuanc oedd yn dal 
dillad y llabyddwyr. Tmhob cynnulliad, gan 
nad pa mor liosog fyddo, mae rhyw bobl yn 
sicrhftu yr argraff eu bod htvy yno. Ymysg y 
Cymry, un o'r rhai hynotaf yn y peth hwn oedd 
y diweddar Barchedig Henry Reea Yr oedd ei 
bresennoldeb yn anorchfygol. Mewn ffordd o 
siarad, yr oedd cymaint o'i enaid oddi allan iddo 
ag oedd oddi fewn. Yr oedd y cnewyllyn mor 
fawr ac ymestynol nes teneuo y plisgyn a'i 
wneyd yn drylain (tran&parent), ac f el gronynau 
y goleuni yn taraw ar lygaid pawb ond y deill- 
ion. Y mae un arall yn nghorff y Methodist- 
iaid, er wedi ei farcio gan y Fforestwr, eto yn 
aros — a hir yr aroso — ag sydd yn hynod yn y 



tized hyÇjOOglC . 



PARCH. ROGER EDWARDS. 27 

peth yr ydym yn son am dano. Pa le bynag y 
byddo, yn y tŷ, yn y coleg, yn y capel, neu ar 
faes y Oymanfa, rhaid i bawb dẃmlo ei fod ef 
yno. Mae ffurf urddasol a gosgedd freninol ei 
gorff yn gyfryw na bydd berygl i'w berchenog 
na neb arall ei gamgymeryd yn yr adgyfodiad. 
Pa beth ydyw y presennoldeb hwn ? Anaml y 
mae i'w deimlo, ond lle byddo corff golygus — 
corff nad all smnglo ei hun na cholli ei hun yn y 
crowd. Adwaenom amryw wỳr mawr a thal- 
entog ydynt ddiflygiol hollol o bresennoldeb. 
Ác eto nid corff mawr — nid hyn a hyn o gnawd, 
sydd yn gwneyd i fyny y swyn. Teimla pawb 
fod gan y Uew well presence nag sydd gan yr 
elephant. Mae presennoldeb yn rhy wbeth llawn 
cymaint i'r teimlad ag i'r golwg, er mai yr olaf a 
dery gyntaf. Mae y gŵr cyhoeddus amddifad o 
hono ar ei golled, a'r hwn sydd yn ei feddu, a 
hyny heb fod yn brin, yn un i genfigenu ato. 
Yr oedd gŵr mor fawr a Phaul yn ymwybodol 
o'i werth, ac yn gofidio am nad oedd yn ei f eddu 
i'r graddau ag oedd ddymunol. 

Wel, yr oedd gan Mr. Roger Edwards bresen- 
noldeb anghyffredin, ër nad i'r un graddau, 
hwyrach, a'r gwŷr y cyfeiriwyd atyni Teimlwn 
hyny f wy fwy o herwydd ei a&sennoldeb. Dy- 



Digitized by LiOOQ lC 



28 DANIEL OWEN AR Y 

wedasom o'r blaen y buasai dyeithryn yn deall 
wrth edrych arno ar yr heol ei fod yn ŵr prysur; 
ac ychwanegwn y buasai hefyd yn canfod ei fod 
yn rhywun mwy na chyfiredin. Yr oedd Mr. 
Edwards yn gwneyd ei ran i lenwi y gwagdei 
sydd yn y byd. Estynasai ei gortynau, ac wedi 
iddo symud ei babell oddiwrthym, gadawodd 
wagdër mawr ar ei ol. Pwy a'i Ueinw ? Hyd- 
erwn na chyhuddir ni o gabledd pan ddywedwn 
mai profiad y School Board yn yr Wyddgrug, y 
cyf arf od eglwysig, ac yn enwedig Cyfarfod Mis- 
ol Sir íHint, gyda golwg ar Mr. Edwards yd- 
oedd geiriau y prydydd, — • 

" Ond i tî fod yn bresennol, 

Pob peth sydd yn llanw 'u lle. M 

Tr oedd gan Mr. Edwards gymeriad cadarn, 
digrac, heb patch na chraith arno. Gan nad 
beth a fuom, gan nad ymha byllau budron y 
buom yn ymdreiglo ynddynt, braint fawr ydyw 
gallu dyweyd, " Mi a gefais drugaredd, mae 
genyf yn awr rhyw lun o gymeriad gweddol yn 
ngolwg fy nghymydogion." Pa nifer o honom 
sydd nad ydyw ein hadgofion yn chwerw? a 
pha nifer o honom a all agor ein geneuau yn 
erbyn y drwg yma neu acw na theimlwn yr un 



Digitized by 



Google 



PARCH. ROGER EDWARD& 29 

fynyd bigyn mewn rhy w graith neu gilydd, ac 
nad ydym yn ymwybodol fod gan eraill eu 
hadgofion am danom, a'u bod yn sibrwd, " Hyn 
fuoch chwithau ?" Oni throai Pedr lygad eidd- 
igeddus ar Timotheus ? Fan mae anghen siarad 
yn groew yn erbyn drygau yr oes, y mae rhy w 
" attal dy weyd " ar lawer o honom. Nid oedd 
dim o'r " attal " hwnw ar Mr. Edwarda Gallai 
ef siarad yn erbyn anonestrwydd, cybydd-dod, 
bydolrwydd, cenfigen, anffyddlondeb, anniweir- 
deb, diota, iç, yn erbyn ysmocio, heb ddim " attal 
dy weyd " arno, ac heb ofni i neb sisial yn ei 
galon, "Y meddyg, iachâ dy hun?" Yn ei 
sancteiddrwydd yr oedd cuddiad ei gryfder, ac 
ni chafodd yr un Daleila fan gwan arno i'w 
yspeilio o hono, na'r Philistiaid gyfleusdra i'w 
rwymo. Ac nid sancteiddrwydd negyddol, 
gwlanenaidd, oedd yr eiddo ei Yr oedd mor 
gryf yn yr attaclc ag yn y repidse. A dyma y 
rheswm am na siaradai pawb yn dda am dano. 
Mae yr hwn a gerddo yn uniawn, a rodio yn 
berffaith, yn sicr o sathru ar draed rhywun,.a 
pheri iddo waeddi. " Gwaedded," medd yr un- 
iawn, " dyma'r ffordd y rhaid ei cherdded." Yr 
oedd Mr. Edwards yn dangnefeddwr, ond ni 
byddai byth yn gwladeiddio yn ngwyneb y 



Digitized by LiOOQ lC 



30 DANIEL OWEN AB Y PÀRCH. R. EDWARDS. 

gelyn, nac yn dianc i'r cefn yn nydd y frwydr. 
Yr oedd ei force of character yn nodedig. Yr 
oedd jforce hwnw yn ein dilyn, ac yn help i 
beidio pechu. Mwyaf a feddyliwn am dano, 
mwyaf oll y mae ei gymeriad yn ymledu o-n 
blaen. Er nad heb fai, y mae yn dal ymchwil- 
iad. Ond ei le nid edwyn ddim o hono ef mwy ; 
a phrin yr ydym yn gallu sylweddoli y ffaith. 
Mae mil o adgofion yn ei bresennoli yn ei absen- 
noldeb — adgofion nad oedd a fynont ddim à 
thrancedigaeth. 



Digitized by LjOOQ lC 



YASON BORE NADOLIG. 1894. 



DYDD Nadolig, ger yr Wyddgrug, 
Rhodio wnawn yn drist a sýn, 
Natur wisgai f antell Ebrill 

Yn Ue clôg o eira gwỳn. 
Trwm hiraethus ddrychf eddyliau 

Bwysent ar fy nghlwyfus íron, 
Clywais lais yn dweyd yn eglur— 

' • Buan by ddi wrth dy ffon ; 
Pa le mae dy hen gyf oedion 

Hawddgar, tirion, wedi myn'd P 
Prin y gelli alw heddyw 

Neb sydd iti yn henffrynd ! 
líegys doe 'roedd iti lawer 

Alwet yn gyfeillion cun, 
Heddyw'r ydwyt wedi d' adael 

Bron yn hollol i dy hun ! 
Ni ddaw un o'th hen gymdeithion 

Efot i'r « Cyfarfod Mawr '; 
A pha les, pa fudd, pa bleser 

Iti hehddynt sydd yn awr P 
'N union deg y cludir dithau 

Fr oer fangre Ue maent hwy— 
Ni bydd neb a gofìa'th enw 

Na dy hanes yn y plwy'. 
Tòr dy galon — sydd ar dori — 

Dos i lawr y Uwybr du ; 
Mwy yw nif er dy gymdeithion 

'R ochr draw nag yma sy' ! " o« 



Digitized by 



Google 



32 YMSON BORB NADOLIO. 

Tawai'r llais, a Ueisiau eraül — 

Lleisiau mwynaf fu erioed— 
Olywn yn telori'n gerddgar 

Wrth Freswylfa'n mrig y coed ; 
Llais y deryn du a'r fronfraith, 

Brych j cae, a'r asgeU fraith 
Byngcient gerddi gwir f arddoniaeth— 

Peraidd, dwyf ol, oedd eu hiaith. 
Safais, sýnfyfyriais enyd, 

D'wedais wrthynt— " Adar glân, 
Y mae eto dri-mis cyfan 

Gyn y dylech seinio cân. 
Dydd Nadolig ydyw heddyw 

Ac nid Ebrill, cofiwch hyn — 
Fe ddaw eto rew a barug, 

Fe ddaw eto eira gwjn." 

" ynfytun !" ebe'r fronfraith, 

• * Të'n wir," 'be'r asgell f raith, 
" Onid canu ar Nadolig 

Ddylai f od ein penaf waith P 
Dyma'r dydd y rhoddwyd testyn — 

Testyn i dragwyddol gân, 
Pryd y ganwyd nef Dywysog 

Pur o fru y Forwyn lân ! 
Pell yw Mawrth, a phell yw Ebrill, 

PeU yw cyfnod hirddydd haf , 
Ond ein dyled ydyw canu 

Pan y caffom ddiwrnod braf •" 

Dyegais wers oddiwrth yr adar— 
Feidio trydar a thristhau — 

Û8 daw heulwèn yn y gauaf 
Oumaum ein goreu €w tnwynha*. 



Digitized by LiOOQ lC 



Digitized by LiOOQ lC 



Digitized by 



Google 




l"Drgitized by 0( 



Digitized by LiOOQ lC 



